I MIL-BLYNYDDAU. 


RHYDD-DDEONGLIAD | 
O GAN MOSES. 


DAU GAROL NADOLIG. 


{() ———mmmmm—_— 
Yr 3 a wrandawo, gwrandawed ; a'r un 4 


beidio, peidied. 
| Ezeciel III: 2 


4%" 


GWAITH bs 
DAFYDD IONAWR. £4 


0 — 


ARGRAPHWYD 


VN NOLGELLEY 
Gan T. WILLIAMS. 


_—_ 


My DCC, xcix 


Ar werth gan Mr. H: Evans. Llanfaircaereinion; 

Mr. D: 3 Mallwyd; Mr. J: Owen, Mach- 
allethy Mr. E: Williams, Maeatwrozg; Mr. R 
wen, Caernarfon; a cnan amryw Lytrwerthwyr 


Eraill Yngwynedd. [ GwszTH 8 Geiniog. ] 


— U—— — — ö—üä— 


4 * 
5 40 i: 1 * 
. hg = * 7 * 
A © 4 4 


** 
—— 
9 

* 
— * 

1 

— 


1 
Ts ©. * 1 
: - A 
©. FO — 
p . . * . 
— 1.7 93 
* - * * ” 
. « ky 
- „ "4 : 
4 by - * + . 4 
ry - * 4 - 
. * 
. + «* - - ” : * 
£ £0 
wy 
a y 
4. * * 
* 7 & * | - 
A; 1 N 
. . ». ” 6 
: * N | } T 
- ' „ pt 
6 | >” as 


— 8 999 


* 


1 - 
A 
. 

* 

oy - 


— 


ef ft ot ot att MN MMM MMM N 
e | * 7 i 5 


PARCHEDIG Mr. THOMAS JONES 
O SIR NORTHAMPTON. 


Fry NoHvYFAILL, 


* R wyf yn cymmeryd y Rhydd-did i gyflwyno 
hyn olyfran bychan i-Chwi. Er eich bod yn gwlad- 
ychu, er ys llawer o flynyddau, ym Mro Sais, etto 
Chwi a ddangosasoch lawer o garedigrwydd a 
ffyddlondeb i Gymry oer lom, ac i minnau hefyd, 
Mi a ddymunwn, tra byddo i'm gwaith i barhauz 
fod ein henwau ni 'n anwahanol. Tangnhefedd 
Dduw i chwi yn y Byd hwn, a Thrag'wyddol 
Orphwysfa i*ch Enaid yn y Byd a ddaw. — Hyn 
y difrifol Ddymuniad eich hen Gyfaill ffyddlon, 


DAFYDD IONAWR 


MN NN NN RN NN 
RHAGYMADRODD 


Matthew XIII. 31, 32. 


(Cy yw teyrnas nefoedd i ronyn o had 
mwſtard, yr hwn a gymmerodd dyn, ac a'i hauodd 
yn ei faes. Yr hwn yn wir sydd leiaf o'r holl had- 
au; ond wedi iddo dyfu, mwyaf un o'r llysiau ydy w, 
ac y mae efe yn myned yn bren; fel y mae atar y 
nef yn dyfod, ac yn nythu yn ei gangau ef, 


Megis mai at yr annysgedig yn fwyaf pennodol 
yr wyf yn cyfeirio fy ymadrodd; mae yn angen- 
rheidiol dywedyd ir cyfryw, fod teyrnas nefordd, yn 
y ddamm eg hon o eiddo 'n Hiachawdwr yn arwydd- 
occau 'r Eglwys Gristiannogol yn gyffredinol hyd 
wyneb yr holl Ddaear, ymhob Gwlad ac Oes. Vr 
adde wid, mai had y wraig yssigai ben y sarph, 
Genesis III. 15.) yw dechreuad neu wreiddyn, 
y Grefydd Gristiannogol. Ni allwn ystyried yr 
Addetuid hon megis y © y gronyn had mwstard *' 
yn y ddammeg uchod. Yr oedd Eglwys Dduw, 
er cwymp Addaf hyd alwedigaeth Abraham, dros 
yspaid dwy fil o fl ynynddau, yn gynnwysedig, 
naill ai mewn teuluoedd unigol, neu gymmanfaoedd 
bychain a gwasgaredig hyd wyneb y Ddacar. Nid 
ERS” oe dd 


— 


1 


Y RHAGYMADRODD: mii 


a” 


oedd yr un Genhedl bennodol cyn dyddiau Abraham 
'yn addoli y gwir Dduw. Daliwn sul fel * 
y cynnyddodd Eglwys Dauw, yr hon a gymmar- 
odd ein Hiachawdwr i ronyn o had mvwsrard, 
yr hwn a hauodd dyn yn ei faes. Ar ol dyddiau 
Abraham, yr Eglwys o fod yn gynnwysedig mewn 
teuluoedd unigol, neu gymmanfaoedd bychain, a 
gynnyddodd yn ddirfawr, ac a aeth yn Genhedl 
ardderchog ac annifeiriol. Yr addewid a wnaeth- 
pwyd i Addaf, ar öl ei gwymp, mai Had y wraig 
yssigai ben y sarph, a gadarnhaodd Duw i Abra- 
ham, ar öl proſi ei ffyddlondeb. — “ I mi fy hun 
y tyngais, medd yr Arglwydd. — Yn dy had ti y 
bendithir holl Genhedloedd y ddaear. (Genesis, 
22.) J Abraham y gwnaethpwyd yr addewidion, ac 
i'w bad ef. Nid yw yn dywedyd, i'w Hadan, 
megis am lawer; ond megis am un, Ac i' th 
had ti, yr hwn y Crist. ( Galatiaid, 3) O ddydd- 
iau Abraham hyd ddyddiau ein Hiachawdwr, fe 
barhäbdd Egiwys Dluw ym mhlith y Genhedl Iu- 
ddewig yn uniz, « Hynod yw Duw yn Juda; mawr 
yw e1 en ef yn Israel.“ Tra yr oedd y Genhedl 
luddewig yn Bobl santaidd i'r Arglwydd, yr oedd 
yr ho!l Grenhedloedd eraill mewn tywyllwch dudew 
g anwybodaeth mewn perthynas i'r wir Grefydd. 
Ac yn y dxefn hon y parha6dd Eglwys Dduw hyd 
Ddyfodiad ein Hiachawdwr, Hd y Wraig, pan 
oed Oed y Byd o ddeutu pedair mil o flynyddau. 
Ar ol dyddiau ein Hiachawdwr, mawr a rhyfeddol yn 
wir y cynnyddodd Eglwys Dduw, sef y Grefydd 
Gristlannogol. O fod yn gynnwysedig me wn un 
Genkedl, fe orch ym mynnodd Awdwr a Sylfaen- 
ydd 


vin Y RHAGYMADRODD. 
ydd y wir Grefydd bregethu ei Efengyl Ef, News- 
yddion da o lawenydd mawr, i holl genhedloedd y 
Ddaear; i bob creadur dan y Ncfoedd, Ar 61 Es- 
gynniad ein Hiachawdwr, fe gyhoeddwyd yr Efeng- 
yl 'r Cenhedloedd yn gyffredinol. Ac o'r oes hon- 
no i'r oes heddyw, y mae y gwir Gristiannogion, 
Rhagrithwyr, ac Erlidwyr, yn gymmysgedig drwy 
atnryw Genhedloedd y Ddacar. Ac yn y modd yr 
wyt ſi yn deall y prophwydoliaethau sydd etto i*'w 
cyflawniz o ddeutu dechreuad y seithfed fil o Oes 


„V Byd y rbwymir Satan, ac a'i bwrir ef i'r pydew 


diwaelod tros fil o flynyddau. Ac yna yr adferir yr 
Iuddewon i'r Eglwys Gristiannogol, a Chenhedl- 


oedd lawer, nas derbynniasant yr Efengyl hyd yn 


hyn, a ddylifant i Eglwys Dduw. Ac yaa y bydd 


Teyrnas Gwirionedd, Cyhawader a Heddwch, 


yn flodeuog iawn ar y Ddaear. Ond y Cenhedl- 
oedd sydd yn myned dan Enw Gog a Magog, am 
wrthsefyll a dirmygu yr Efengyl, a ddidolir i bedair 
congl y Ddacar, A phan ddidolir y drygionus oddi- 
wrth y duwiol, yna fe fydd un Gorlan ac un Bu- 
gail. Ni bydd ym mhlith Praidd Iesu Grist na- 
Rhagrithiwr nac Erlidiwr. “ A phan gyflawaer y 
mil blynyddau, gollyngir Satan allan o'i garchar. 
Ac efe a d allan i dwyllo y Cenhedloedd sydd ym 
mhedair congl y ddacar, Gog a Magog, i'w cas- 
glu hwy ynghyd i ryfel; rhif y rhai sydd fel tywod 
y mer. A hwy a acthant i fynu ar led y ddaear, ac 
a amgyichasant WersylI y Sainct a'r Ddinas an- 
wyl; a thin a ddaeth oddiwrth Dduw o'r Nef, ac 
a'u hysodd hwynt *”” ( Datguddiad. 20.) Ar y 
rhan brophwydoliaethol hon y sylfaenwyd ey Gwaith 

| | can 


| 
i 
4 
I 
f 
\ 
, 
7 
a 
Y 
L 


/ M5 Yi Md ryx5 . 


[| 


N 


dS TW 


v, 7 — * „ 9 „ 1 


Y. RHACGY MMADRODD : Ix 


eanlynol. —/Y sawl a ddymuno, weed ; chflawn 
eglurhäüd ar y Testun pw ysfawt hwn, darllenned 
Esponiad yr: Dr. Bryce Johnston ar y Datguddiadz 
yn enwedigol yr hyn ysgriſennoud ef ar y tair Pen- 
nod olaf o'r Llyfr. Y mae cysondeb rhytedgel 
'rhwng' Esponiad y Dr. Byte IJchuston ar y tair 
pennod olaf or Datguddiad à Thraethawd rhagorel 
ein Cyd wlatwr dysgedig y Dr. Worthington ar 
Brynedigaeth Dyn. Y ment yp amrywio yn wir 
mewn-rhai;pethau amgylchiadol; and ꝙ ran y Syl- 
wedd y maent yn gyttunola'u gilydd. „ 4341012 
Fe allai y bydd -rhai gwyr as — rhyfe- 
odu pa fadd y bum eyn ffoled a danfon, ail Lyfr i'r 
Byd, o/herwyddy derbyngiad gwael a dirmygus a 
gafod d fyn Liytr cyntaf. Nid oes gennyf dim itw 
ad wei yd am: hyn, ond mai, galarus feddwl fed tris 
golion unrhy w, Wlad, o bab gradd a galwad, yn 
hytrach yn fw ystfilod nac yn ddynion. — O her- 
wydd y tywygllwch dudew !0;.anwybodaeth, ar 
anfoesoldeb:; gwradwyddus ©'r naill gwrr o Gymry 
hyd&y ewrr arall y dydd heddyw, mae 'n gwhl 
angentheidiol! d'wedyd i'r darllennydd, at ba dai- 
bennion y mae Prydyddiaeth. Y meddwl cyffrer 
dinol: ydyw, , mai rbywbeth i ennill ceiniog y- 
Prydyddiaeth, ac i wneud i ynfydion fwy-fwy ya- 
fydu Camgymmeriad mawr'yw ,hwn, fy aghyd- 
wladwyr. Mae cymmaint o wahaniaeth rhwng 
pryayddui u lobbio ac sydd rhwng y goleunt a'r tywyile 
weh. Mi wn'fod hyn yn ymddangos yn syndod 
ac yn thyfeddod anferthol i chwi; ond y mae r peth 
yn wirionedd difrifol. Gan hynny, at ba ddiben- 
on y mae Prydyddiacth ? Yr wyf yn atteb yn 
hyd 


= 
—cc 
— 
— — *. 


* „V RHAGYMADRODD. 


hyderus; at ddibennion mawricn yn wir; sef y rhai 


camlynotz i oleub 'r Dyaliz i wresogi 'r Setchiadauz 


i ddangos tirionw en Rhinwedd, ac ammarydferth- 


web Drygioni Llaw:forv yn Crety od yw Awen: 
Fe fu'ei' gwasameth hi, mewn llawer Gwlad ac 
Oes, yn dderbynniol gan Duuw, ic yn fuddiol i 
dn. Yr wyf yn gobeithio y bydd 'r Gwaith 
canlynol, mewn rhyw radd, atteb y cyfryw ddi- 
bennion daionus; pa cyn waeled bynnag y bernir 
yr laitu a'r Cyfansoddiad gan greaduriaid a ebw ir 
ariticyddion. 1'r Lliatus, sef y cyffredin bobly yr 
wyf fi yn ysgrifennu. Fe a ddywaid eich Rhes wm 
natturiol wrthych, fod yn ddyledus arnoch gadw 
eich Iaith er mwyn Les Cyffredin eich G wlad. 
Os colhych eich Taith enedigol, chwi a gollwch 
eich Crefydd; ac os collwch eich Crefydd, chwi a 
gollweh eich Eneidiau. Fel y mae Prydyddizeth 
yn tarddu yn hyttach o Nattur na Dysgeidiaeth, 
y mae 'n rhesymmol fed wle y dichon Darllen- 
nyddion yh meddierpu Synwyr natturicl, heb gym 
morth Dysg, d Vir, a tbeimùo grym Pride 
yddiaeth. Y mae 'r Pennacthiaid gwiedig ac 
eglwysig, fel trigolion y lleuad, yn gubl anad- 
nabyddus i mi; gan hynny- ni ddywedaf na da 
na drwg am danynt. Diammau gennyf mai Corph 
y Wladwriaeth, sef y Cyffredin Bobl, ym mhob 
Cephecl, yw 'r Sylfaen sycd yn cynnal i 
fenu bob rhyw ddaionj, Ac os palla pob Gwy⸗ 
bodaech, Rhinwedd, a Chrefydd o'u plith hwy, 
yna 'n wir truenus fydd Trigolion y Wlad honno. 
Vm mhlith y radd isaf o'r trigolion y gwelodd 
Rhagluniasth yn dda fod fy sefyllfa i: Ac yn y 
radd 


1- 


＋ w 


a TITS 


Y  RHAGYMADRODD. xi 


radd isel honno, drwy. gymmerth. Gris Duw, myh 
a ia un ddefayddiais, hyd citha fy, ngallu,,y Daleot 
iriedwyd,. i mi. | 
ag "Ot * canfad digonedd o Bregeth- 
wyr, | Offeiriadau, ac Yagolfeistraid, o bob 
math .a maint,. yng Nebywry | r dydd heddyw; 
ond. prinder mawr iawn yn wir o Brydyddign. 
Doed a, ddl, myfi a waaethum fy than tu ag at 
gadw. y Geltycyad bry./yddawl, thag Ilwyr ddi- 
flannu o'r Wlad. Mi a wn yn dda ddigon, mai 
mewn Cenhedl ardderchog yn. unig y cytyd Pryd- 
ydd ardderchog: Ac er ty mod yn.gw ybod hyn, 
etto myfi, o herwydd im' gyflawn gredu mai fy 
nyledswydd oedd hynny, a lafuriais yn helacth, 
ym mhlith Logupian y - Greaziigaeth, 

Afreidiol im* grybwyll am ard(Jerchawgrwydd 
a hynafiaeth yr lzith. Gymraeg, Mi a ddymun- 
wa pe. gallwn adfyxio rhai o drigolion Cymry 
ou .marweigd-d ra a'u hoerfelgarweh mewa per- 
thynas I'w Hiaith enedigol. O ddiogi ac auo- 
baith, dim ni ddaw: O ysmaldod ac ysgafnder 
medd wl, ni ddaw ond chwerwder a blinder ysbryd: 
O qdirmygu a lobbio pob cynnyg tu ag at Waeu- 
thur daioni, Diftryw tymhorol a thrag* wyddol a 
fydd. V canlyniad. Er Cariad at eich eneidiau an- 
far wol eich hunain, ty nghydwladwyr, ystyriwch 


929 EE ELIE 


y pethau hya ya dditrifol. 

Y mae Duw, ya ei Air, ac yn-nhrefn el Rag- 
luniaeth, ya galw am d. atrifwch meddwl, ac am 
ufudd-dO i' Gyfrcithiau santaidd: Yr yi'ych 
Chivithau yu newynu ac yn 5ychedu am wagedd 
ac Yor vad. Pay, y mae Barnedigaethau Duw 

mor 


— —— - — —— —_— 
— + ——— x 


> TC H DTCC. K.. 


— — .e - 1ͤüũ„ͤ —ʃͤ% 88 2 — 


5 RHAGYMADRODD .' 


mor amlwg ar V Ddaear; pan y mae Tymbestl. 
coed rh ytelawg vir dadwreiddio Teyrnasoedd o'u 


Seiliau; ai Amser i 1 lobbio ac ynfydu, meudwch' ch "WH 
ydyw I eyffyw Atbser a hwn? 

Wrth ganfod y SWallgof a'r annhrefn ferchel 
sydd wedi meddiannu pob gradd o ddynion yr Oes 
hon, — mi a fernais mai 'r ffordd orau i mi oedd 
yinryddhau, hyd eithaf fy ngallu, oddiwrth Y nfy- 
dion à'u bynfydrwydd. Wrth chwilio Llyfr san- 
raidd Duw, mi a ddetiais o hyd i Addewidion cys- 
sürus, sef Adde vidion am Deyrnas Gwitionedd, 
EYfiawnder, a Hetdweh . sawl sydd yn hir- 
a&thu um burdeb a santeiddrwydd, i'r cyfryw y 
mae n hyfrydwch meddw|l fol Amser gwynfyd- 
edig ya sicer i diyfol.”N1ar Vm Idanghosiad- 


au preserinol,” ond ar Addewidion Duw yn ei Air 


datgliddiedig, yr yr ydym i sylfaenu ein Ffydd a'n 
Gobaith .' Ni fedraf ond rhyfeddu wrth ddifrawch 
ein Hathrawon yspryool, o herwydd nad oes yn- 
ddynt nac yspryd na thueddiad i wneuthur, na 
chynnorthwyo, unrhyw beth er y Lles Cyffredin. 
Os parhau a wnewch yn eich Anyſtyriaeth a' ch 


Syrthni ysprydol, ' naill ai ni ymddengys unrhyw 


fath o Lyfr yn yr IJaith Gymraeg, neu ni ym- 
ddengys dim a fyddo 'n werth amser ei ddarllen. 
Mi a fuaswn yn dymuno, tra 'r oeddwn o ddeutu 
fy ngwaith, fy mod yn byw mewn Gwlad Grſtian- 
nogol; sef ym mhilith Creaduriaid rhesymmol 
hawddgar ac addfwyn, tueddol i wneuthur a chyn- 
northwyo yr hyn sydd dda a chanmoladwy, megis 
y gweddai i ddynion sydd yn eu galw ac yn eu 


proffesu eu hunain yn Griſtiannogion. Mynych y 
dae th 


03 oe EE Boe ta oo , e av > os 


e n ww . 4 a. ts A. A n $a > Sl... oa « 


% 


1 


Y RHAGYMADRODD. xiii 
daeth geiriau 'r Prophwyd i fy. meddw]:” Ac 
mi a ddywedais, yn sicer tlodien yw y rhai hyn, 
ynfydion ydynt : canys nid adwaenant ffordd yr 
Arglwydd, na barn eu Duw . — Mia af rhagof at 

y gwyr mawr ac a ymddiddanaf à hwynt; canys 
hwy a wybuant. ffordd yr Arglwydd, a barn eu 
Duw,; eithr y rhai hyn a gyd- dorrasant yr Iau, ac 
a ddrylliasant y rhwymau ” ( Jeremi v 45.) Yn 
y cyfryw Amser, ac ym mhlith y cyſryw Drigole 
ion, y bum, ac yr wyf, yn cyfansoddi Barddon- 
eg Gristiannogoly ar Destyn pwysfawr a difrifol 
yn wir. — * Minnau, a ddywedais, yn ofer y 
lafuriais;z yn ofer ac am ddim y treuliais fy nerth 
er hynny y mae fy marn gyd à 'r Arglwydd, a'm 
gwobr gyd à fy Nuw. ” ( Esay. 49 4.) Mi 
a wn mai am lachawdwr y Byd, yn bennodol, y 
llafarwyd y geiriau hyn; ond fe ellir cu cyfaddasu, 
mewn rhyw radd, i amryw o Aclodau ei Eglwys 
ef, yn enwedigol mewn Amseroedd drygionus a 
Ilygredig iawn. — Fel na byddo i'r mwyaf an- 
Ilythyrennog, na 'r gwannaf eu ddyall, dramgwy- 
ddo. wrth y gwaith canlynol, o herwydd na 's 
gellir dangos Pennod ac Adnod am bob peth a 
gytarfyddir ynddo; boed i'r cvyfryw ystyried a oes 
yma. unchyw Athrawiaeth Newwyd4 yr hon nad 
ydyw 'n gynnwysedig yn y BIBL santaidd; neu 
unrhyw Athrawiaeth Groes i'r Efengyl; a diam- 
mau gennyf na bydd achos dychryn Cydwybod ofi 
-herwydd. .- Y mae 'n ddyledus arnaf gyfaddef 


ty Rhwymedigaeth i Mr. Thomas Jones o 


Ddolgeliey. Trwy gymmorth y Gwr da hwn, 


vn nhrefa Ragluniaeth, y. cefais Rydd-did 0- 


ddiwr 


xiv Y RHAGYMADRODD. 

oddiwrth. bob gofalon bydol .. Heb Rydd-did, dim 
ni wneir mewn Prydyddiaeth . — Ira bu eraill, 
ya casglu ac ya tyrru sothach darfodedig y Byd. 
yma, myfi a ymroddais yn ddifrifol i gyfansoddi 

prydyddiaeth Gristiannogol. Er nad yw fy 

ngwaith yn gyfattebol i ardderchawgrwydd fy 
Nhestynau, etto yr wyf yn gobeithio ac yn credu ei 
fod ef yn rhag-barottbad, drwy gymmorth daionus 
Duw, tu ac at lawer amgenach Caniadau, mewn: 
Byd o annhraethawl Ddedwyddwch. Fe ddichon 
hefyd, yng ngyrfa Amser, ac yn nhrefn Rhaglun - 
iaeth, ddangos i i'r Cymru wirioneddol nattur Prydy- 
ddiaeth, megis dawn Duw. Pa ammherffeithrwydd, 
pa feiau bynnag a fernir eu bod yn y gwaith can- 
lynol,.y mae dau beth i'w dywedyd o'i blaid ef. 

Yn gyataf, mae. ef weci ei adeiladu ar Seiliau 
trag'gwyddawl y Gwirionedd; ac yn ail, yr wyf 
yn ei ddanfon ef i'r Byd yn gyfan-gwbl dan cfal 
Rha gluniaeth. 


A FyNno Duw A FYDD. 


yd à pheb Dymuniadau daionus yr wyf yi 
 gorphwys ar hyn. | 


DAEYDD- IONAWR: 


Y MIL-BLYNYDDAU: 
SEF Y SEITHFED: 
SABBATH CYFFREDIN OL 


YR HOLL DDAEAR. 


| Then the Earth 
Shall all be Paradise, far happier place 
Than that of Eden, and far happier days. 


Mir rox. 


Pan fo r Cör yn clodfori, 
Cydlef liu Nef oll à ni, 
Ac atteb Can yn gyttun, 
Daear a Nef a dry 'n un. 


Grouwy Owztxn. 


E. XNXIXIXXXXNXXNNXXXNX XXX 


CYNNWYSIADAUY Y RHAN GYNTAF . 


— 


Targ-ady mad am gymmorth gan Dduw 
1 ddarlumto Teytnas e Gwirtorieda, a 
Heddweh. 

T Gmwaith yo dechrew ; Pabyddiaeth, Mahome- 
taniiaeth, a Phagahiaeth wedi eu dadwreiddio 
allan o'r By4, a Satan wedi ei padwyno a'i gar- 
charu yn y Llynn diwaelod dros fil o Flynyddau, 
y mae Teyrnas lesu Grist, yn 61 ei adde wid, yn 
dechrad. Y Mil-Blynyddan yn ymadangos vr 
prydydd ar ddull mil o dduwicsau disglair, law- 
law a'u gilydd, ym mharthau 'r Dwyrain . Gas- 
garedigion Israel yn derbyn yr Efengyl; ac mewn 
modd gwyrthiol yn cael eu cynnull i Wlad Cana'n. 
Amledd mawr iawn o bob Cenhedloedd yn dylifo 
ir Eglwys Gristiannogol. Y Cenþedloedd 
elwir Gog a Magog yn dirmygu 'r Efengyl, ac o 
herwydd hynny, mewn barn, yn cael eu dido] i 
becair Congl y Ddaear. Caersalem yn Ogon- 
iant yr holl Deyrnasoedd. Brawdgarwch yn eyn- 
nyddu, Nattur, sf y Nefoedd a'r Ddaear, yn tir- 
ioni ac yn ffrwythloni beunyddiol ac yn raddol. Y 
Trigolion, o bob gradd, yn adnabod ac yn addoli 
y ewir Dduw mewn Yspryd a Gwirionedd, 


NKMNNMNNNMNN I ot LIT OC ot $ 


CYNNWYSIADAU YR EILFED RAN. 


— — 0 — = 


YN niwedd y Mil-Blynyddau, gollwng Satan 


yn rhydd drachefn. Ef a'i luoedd uffern I yn es- 
gyn i'r Ddaear. Wrth ganfod Delw Duw yn eg- 
lur yn wyneb-pryd myrddiynau annifeiriol o Ori- 
golion yr Hyfryd Wlad, y mae Ef a' luoedd yn 
ffoi mewn dychryn a digllonedd i gonglau tywyll y 
Ddaear; yn fwyaf enwedigo! i'r Gogledd, Gwled- 
ydd Gog a Magog, Hiliogaeth y Tartariaid. Y 
prydydd yn danfon ei Awenydd i'r patthau hynny. 
Betrr hanes o Gelfyddydaua moesau, neu 'n hytrach 


anfoesau, trigolion y Wlad erchyll honno. Ym- 
ddiddanion eu Seneddwyr hwynt ar amryw Des- 
tynau , Planedydd dysgedig yn dangos 'r Senedd, 


vn ol Rheolau Planedyddiaeth, eu bod hwy i orch- 
fygu a meddiannu holl barthau 'r Ddaear. Satan 
a'i luoedd yn cyahyrfu trigolion Glad Gog, 


rit tywod y mor, i ymgynnull ynghyd. Araith eu 


Pentlywydd.wrthynt cyn cychwyn. Y Planedydd; 
yn -9] rheolau ei Gelfyddyd, ya dangos Dydd ded- 
wydd i osod allan; y maent hwythau 'n cychwyn 
ar feirch, oll yn arfogion heb rifedi.. Satan ac ang- 


Viion v tywyllwch yn disgyn liw nos i wersyllau 


Gog, ac yn ennyn eu meddyliau hwynt mewn 
breuddwydion, gan ddangos iddynt Ddinasoedd eu 
Gelynion ar dan; ac iddynt hwythau bob mwyn- 
niant a ma wredd daearol. Llu Gog ya prysuro yn 
dauilyd ac yn loerig i'r Yspail, | 
| | | CYNNWYS 


. 


. 


Ssssssssssssssssssssst 


— — . 2 LODD OC e 


' CYNNWYSIADAU Y DRYDEDD RAN. 


Awenvor y prydydd, wedi Ywyr flino 
ym mhlith ynfydion gwaligofus, yn ehedeg yn 61 


ir Hyfryd Wiad. Meibion Duw, wedi clyw-:4 


Hanes am Gog a'i Fyddinoedd, yn danfon Cen- 
hadon i Fann bennodol i ymgynghort er mwyn 
y Lies Cyffredin. Gorseddau wedi eu gosod at 
y Diben hynnw ar lann Afon. Un o'r Tadau 
yn cyfodi ac yn datgan yr achos o'u Cyd gyn- 
hulliad. Bod Gog a'i Fyddinoedd, yn 01 Gair 
Prophwydoliaeth, yn dynesu i*'w Gwlad twynt. 
A ydyw yn fuddiol i'r Seintrau, drwy holl barth- 
au eu Gwledydd, ddynesu at Gaersalem fal y 
caffont Waredigaeth? Hwn yw 'r punge y 
maent i'w benderfynu. — Gwr ardderchog arall 
yn cyfodi, ac yn llafaru 3 mai afreidio] Caerau i 
welsion y Duw byw : yr Hollanuog ei hun sydd 
Gaer a Noddfa iddynt. Yn 61 Siampl Hegecia, 
y mae Ef yn cynghori 'r Eglwys yo gyffredin- 
ol i daercweddio am gymmorth o'r Nef, ar Ddydd 
| PE 


IX  CYNNWYSIADAU 

pennodel. Os cafodd Gweddi un Gwr da ei 
gwrango ger bron Du, mwy o lawer y ceiff 
Gweddiau myrddiynau eu gwrando, er mwyn 
Haeddiant lesu Grist, Arch-Offciriad mawr ein 
heneidiau. Yr holl Gymmanifa yn cyd-ynio a hyn 
ya unair. Trydydd Wr yn cyfodi; ac yn deis- 
yfu ac yn cynghori, er Cariad at Dduw, i ryw 
nifer o honynt fyned i gyfarfod Byddinoedd Gog 
i'w croesawu i'w Gwlad, ac i ymddiddan à 
hwynt. Fe welwyd gynt rai o honynt yn wyr 
hawddgar, adufwyn, a graslawn. Pwy a wyr nas 
gellir gwaredu rhai o honynt o ddistryw? O 
- herwydd hynny fe geiff Gwaredydd Eneidiau fwy- 
fwy o fawl. Y Gymmanfa 'n cubl gydsynio 
4 hyn hefyd; yn diweddu a Chaniad o Faw] i 
Dduw am ei Drugaredd; ac yn ymadael gyd 
à phob arwyddion o Frawdgarwch, i gyflawm *r 
hyn a benderfynwyd ganddynt. Byddinoedd Gog, 
wrth ddynesu at yr Hyfryd Wlad, yn canfod y 
Nefoedd a'r Ddaear yn tirioni fyw-fwy; a'u 
tymheriu hwythau braidd yn llareiddio. Grwr 
arfog o faintiolaeth anghyffredin, ar farch tanllyd, 
yn ymddangos iddynt, gan eu cyfarch, fod llu © 
ragrithwyr gwenieithus yn dyfod i'w cyfarfod 
megis 'W croesawu; yn eu hannog i'w darnio 
hwynt heb drugaredd, fel y byddai 'r Wlad yn 
Etifeddiaeth iddynt hwy a'u had ar eu hol; ac 
yn diflannu o'u golwg mewn modd erchyil . Dy- 
chryn mawr yn llu Gog. Amrywiol feddyliau 
ynghylch y Ddrychiolaeth ofnadwy honno . By- 
ddinoedd Gog yn bygwth Iladd y sawl a 'gry- 
bwyllai unwaith am Heddwch; ya prysuro rhag 
| eu 


I DRYDED?) RAN. xuf 


eu blaen dan anadlu distryw . Pan ddaethant i owg 


Cenhadon Heddwch, eu lidiawgrwydd a ddiarf- 
ogwyd, dros ennyd, wrth ganfod Gwirionedd a 
Chariad yn amlwg yn eu hwynebau. Meibion 
Duw yn cyfarch Byddinoedd Gog gyd à phob 
hawddgarwch . Hwythau yn addo na ddistrywient 
mo honynt hwy, y pryd hwnnw; ond yn by- 
gwth rhoddi Caersalem ar dan, a dinystrio ei 
Thrigolion a'i Chaerau. Meibion Duw ya eu 
gwahardd yn garedigol; canys eu Duw hwy sydd 
Dan ys80l. Llu Gog yn ymgynddeiriogi; ac 
yn parottoi i ruthro arnynt. Llaw anweledig y yn 
-attal eu Cynddaredd. Hwythau yn ymderfysgu, ac 
dc ar fin dinystrio eu gilydd. Satan a'i -laoedd 


Yn esgyn o'u mysg hwynt i'r awyr Vmryson- 


eth ym mysg y Cythreuliaid . Satan yn eu gostegu. 
Ei Araith ef. Cenhadon Heddweh, wrth garifod 


mor anfuddiol eu Cennatwri, yn ymadael mewn - 
mater ryfeddod, ond yn ddiofn. Byddi noedd Gog 
" mewn Widiawgrwydd tanllyd, yn cyfeirio rhyng- 
" Wyht a Chaersalem: ya rhyfeddu tifflonweh y 
| Nefoedd ne wydd a'r Ddaear newydd. Pan ddaeth- 
ant i og y Ddinks santaidd, eu croch-Hoedd- 
iadau cableddus hwy yn rhwygo 'r Awyr. Tri- 
Yolion Caersalem yn anfon eu Gweddiad i'r Net- 
dedd, ac yn rhoddi eu holl hyder yn Nuw eu 
Hiachawdivr . Pan fachludodd yr Haul, fe welid 
yr Awyr yn cymmylu yn ofnadwy uwch ben 
Caersalem, ac megis Dinas ar dan yn y Cym- 
mylau 'n fflammio hyd entrych y Nefoedd. Y 
chwechfed Dydd, rhai o Drigolion Caersalem, 
wrth ganfod Byddinoedd ; annifeiriol, ac Arfau 
ang 


xi CYNNWYSIADAU: 


*angeuol : Gog yn amgvlchu 'r Ddinas, ac 
Herwydd yy Dychryniadau awyrawi, ac heb un 
Arwydd o Waredigaeth, yn ymfidio ac ya ofni 
rhag Distryw.ccyffredinol. Eu Brodyr yn eu cys- 
suro, ac yn cadarnhau eu Ffydd, drwy,amryw res- 
qmmau. Holl Drigolion y Ddinas yn canu cyt- 
gerdd o Fawl i Dduw am Fuddugoliaeth ar eu 
Gelynion. Penllywydd llu Gog, ym mhlith ei 
Vyteillion gwallgofus, wrth glywed llef Gorfoledd 


o'r Ddines, yo llafaru n watworus ian; ac yn 


.thith-ofidio nad .gedd Senedd yr oedrannus o Wiad 
Sog, yr hwn a fyddai 'n arferol o ganmol Can- 
iadau Caersalem, ynfyw ac ya bresennol i gyd- 
pan a bwynt, In bygwth mewn Hidiawgrwydd 
_aanllyd lwys ddinystrio ;r Ddinas a“ Thrigalion 
.Drannogth.. Pan ddaeth y .geiriau cableddus o'i 

„au, Vntau yn marw o Angau dieithrol a dy- 
Cheynliyd. Ei (3yfcillion yn ei. gladdu ef yn ddir- 
Cel, liu nos, ym mysg Tyrfau a Dychryniadau 
affernol, Y Scithfed Dydd, pan dywynnodd yr 
Haul, Satan, a'i angylion yo diflannu o'r wybren. 
Byddingedd annifeiriol Gog, wedi gosod eu Harlau 
_Rbyfel mewn trefn, ya barod i danioa darnio 
Caerau y Ddinas santaidd ar un waith. Vn croch- 
Hoeddio, yndirmygu ac yn.cablu Enw y Goruchaf. 
Meibion Duw ya sefyll ar y Caerau; yn taer 
weddio am Gymmorth eu Tad nefol yn y Cyf- 
yogder mawr hn; ac yn lledu ei Addewidion 
o'i flaen Ef. Y Ffurfafen yn cymmylu mewn 
digllonedd mawr, Tian yn disgyn o'r Nefoedd, ac 
yn difa .holl F yddinoedd Gog ar d'rawiad llygad. 
Y Seintiau 'n syrthio ar eu hwynebau . Goleuni 
ry 


WO @ Bi don mm Oo a Ark oa a &ac 


a> O 


Y DRYDEDD RAN. XXiii 


rhyfeddol yn tywynnu o'u deutu. Caniadau Gor- 
foledd annhraethawl yn llenwi r Awyr. V Seint- 
tiau in cyfodi ar eu traced; yn canfod myrddiynau 
o Angylion Duw, cedyrn o nerth, yn entrych yr 
wybren, a Chadwynau yn eu dwylaw. Yn prys- 
Suro ar unwaith o'u golwg hwynt. Y Seintiau yn 
derchafu llef mewn gorfoledd, ac yn clodfori Duw 
y duwiau. Mihangel, I ywysog llu 'r Arglwydd, 
yn ymddangos iddynt, gan sefyll ar un o Dyrau 
n. y Ddinas. Yn ei cyssuro hwynt ag Addewidion 
ad o heddwch tragywyddol. Bod ei milwriaeth wedi 
— ei chyflawni. Bod yr Ymweliad mawr hwn yn 
d- Arwydd, ac yn Dystiolaeth, o ail Ddyfodiad y 
dd Messiah mewn Gogoniant, i farnu 'r Byd mewn 
pn Cyfiawnder. Yr Archangel yn esgyn. Y Nef- 
dt oedd yn ymagor . Angylion heb rifedi yn ymddang- 
a os o ddeutu 'r wybren: yn gogoneddu Duw; yn 
| gorfoleddu o herwydd bod Heddwch cyffredinol 
ar y Ddaear; yn esgyn yn orfoleddus i Nef y 
Nefoedd. Y Seintiau ar y Ddaear yn mawrygu 
ac yn moliannu Duw am ei holl Drugareddau, 
ac am y Waredigaeth fawr hon yn bennodol; yn 
gweddio, ac yn hiraethu am ail Ddyfodiad y Mes- 
siah, fel y gallont ei groesawu a Chaniadau Gor- 
foledd am ei holl Ddaioni i Feibion Dynion. 


Y MIL- 


Rr en ͤ ͤ . INE ee — 


hens 


4 1 'P * 
22441 . 2 48 411 * 


> >» 9990225 8. 


-D 


NN. RN 
.. df We 


Y Gor LTGTEbAL. 


YRHAN GYNTAF. 


A Thad f'awen addien wyt; 
Trefna, rheola, mae *n rhaid, 
Fynych derfyſgoedd f *enaid; 
Goleua, 4 'th deg lewych' 


Drwy bur-ffydd, f* awenydd wych, 
Y modd y gwelwyf, Dduw mau, 


Dra odiaeth Gylch-droadau; 
Adferiad Byd oi farwol 
Annhrefn i'w iawndrefn yn ol; 
Dacar a Nef gyd-lef gu 
Yn weiſion ffyddlon Tefu, 
Hafaidd tydd Nattur hefyd 
O'r ddeutu 'n gwenu i gyd. 
Vnei gynnyg, f awen, ganu? 
Dewis y gwaith, duwies gu. 
Pabyddiaeth helacth, fu'n hir 
Lwyddo, ya llwyr a leddir; 
Tynnir Mahometaniaeth 


A'i lym gleèdd o'i Gorſedd gaeth; 


Duwiau Paganiaeth dywyll 
Ya haid ant i Annwn byll; 
B 


U W er Heddwch, Dad a Rhoddwr 
Pob graſlawn eurddawn i wr, 
Dedwydd wyf mai 'm Tad ydwyt, 


.20 


Ac 


Ac yno, T'wylog Annwn, 

Cadwynir a rhwymir hwn, 

Yn ei- Oddalth, Flytyddau 

Ddeg cant, a ce” 1'w gau. 

Ac yna teyrnaſa 'n lor 

A'i GARk IAD ym mheb goror. 

Chwimmwth, pan ehed chwe'mil, 

E ddaw y fad ſanctaidd fil 

O Flwyddau gorfoleddawl, 

B yd o ddedwyddyd heb dawl. 
Rhyfeddawl | mat*r+ Gwaw!l mor pain * 

Ar dorri draw o'r Dwyrain ! 

Pa dduwies gynnes et gwen 

Hoyw a welaf fal Heulwen. 

Duwiesau cariadusawl 

Sy 'n amlhau o gaerau 'r Gwaw), 40 

Yn raddol, ol-yneol, lu 

Daionus, dan dywynnu. © 

Yr olaf, hoywaf hefyd, 

Sydd lanaf harddaf o hyd. 

Mil ſydd eraw, law-law, o län 

Chwiorydd yn wych eitian. 

Arwyddion dedwyddlon da 

O Iwyddiant i hil Adda, 

O Gariad pur, a Gwiredd, 

O Lawnder, Haelder, a Hedd. 
Mawr urddas, drwy Räs yr Io 

Dygic Gwalgaredigion 

Iſrael i dderbyn hael hedd, 

Gair union Duw 'r Gwirionedd: 

Ac yna Meſſiah 'r Sant, 


Wir Bennacth, a dderbynniant: 


DI. LE. e pd ds dd RT 


Y RHAN.GYNTAF.. . 


Drwy Gariad rhad, yr awr. hay, 
Tefu dderbyn ei weiſion. 
Fe'u dwg ya amlwg yn. 6 
1 Gana'n lin ol-yn-ol,, vet | 
Yn rheſtrau fyrdd, nis rhwyſtiir, _ 
Yn öl yn wyrthiol, yn. wir. 
Cenhedloedd, luoedd lawer, 
Ganlynant anwylblant Ner, SIE 
Eu galwad, gyd a'u gilydd, 
Fal mad Adgyfodiad fydd;z. - 
Mad Adgyfodiad, o Fedd 
Trueni, i Fyd Rhinwedds, 
Rhydd Ion i Sion oes hir, 
Salem etto breſwylir. 
I6an, y cyſſurlan Sant, 
Ar Fynydd, mewn mawr fwyniant, 
Welodd y Ddinas wiwlwys, 
Helaeth Adeiladaeth lweys, 
Yn diſgyn, mewn da olgedd, 
O'r Nef, wir Haddef yr Hedd. 
I'r Byd, i'w hyfryd fwynhauz 
Oh Salem hardd ei. Seihau !: 
Hi elwir, Dinas hylwydd 
Y Duw byw, ei Llyw, ai, Llwydd; 
Yn Ddinas cyfiawn ddynion, 
Ond hardd fydd Gogoniant hon! 
Bydd llon ddynion y Ddinas 
Yn feibion i'r Ion, drwy ras; 
A*r Tad, fal o'i gariad gynt, 
I'w addef yn Dduw iddynt.. 
Yno 'n eu Hoywfro hyfryd 
Brodyr fydd y gwyr i gy 

Bs --. 


0 


8 MIL-BLYNYDDAU,” 


A Swydd y Diniſyddion, e 
Lys lu, fydd mawrygu er Ion. 
Aberthant foliant, filoedd, 
Vn unfryd i gyd, ar gotdd, 
I'r Hwn a wnaeth drugarhau, 
A'u galwodd i'w deg olau. 
Pan geſglir, mewn gwir gariad, 

Y duwiol wyr da i Wlad 

Eu Tadau, o'u Halltudedd 

Hir ddyddiau, i fwynhau' hedd, 
Hwy fyddant mwy ufuddol 

I ddwyn yn addfwyn yn 6l 
Genhedloedd, holl bobloedd Byd, 
I'r rhyfedd wawl pur hefyd. 
Fe fydd ffyddlon weiſion Naf 
Vn niwedd y Cynhauaf 

Fwy gwreſog, bywiog, di ball, 
Yn burach na neb arall; 
A geiriau Duw egorir, 

Pur a da, ym mhob'rhyw dir. 
Diau, fal y gwrandawant 
Hwythau lwys eiriau y Sant, 
I lydain fawrion WIedydd 

. Bendith, neu Felldith a fydd. 
Os eu hynod Wrthodiad, 
Oeſoedd, i filoedd fu n' fad, 
Mwy mad fydd euGalwad; gwn, 
 Mawrdda i lawer myrddivn: 
O feirw mil myrdd adferir 

I fad hedd, i fywyd hir. 

O d'w'llwch dudew allan, 
Mawr fri, i'r goleunt glan, 


110 


My; 


\ 
f 
] 
l 
I 
( 
E 
I 
( 
( 


Hy e Ml. 09 B oo fo om cc. A Fd 90 A. Ro fad & thay 


py om, cd 


110 


Y RHAN GYNTAE. 


Myrddiynau 'n ddiau ddeuant, 

A chredu yn Ieſu wnant. 

Beunydd oh na dderbynnier 

Ni 'n ffyddlon weiſion i Ner! 

I bwy mae gair y Bywyd? 

Ond i bob gweiniaid y Byd? 

Hwnnw, yr Ieſu henwir, 

Eich Duw chwi yw n Duw ni 'n wir. 

Glynwn 4'n holl galonnau, 

Oh Dduw hael, i'th ufyddhau. 
Llywiawdwyr y Byd llydan 

I'r Eglwys oleulwys lan 

A fyddant yn ufuddion 

Dadmaethod hyglod i hon. 

Hynaws y dwg Brenhinoedd, 

Gant, eu gogoniant ar goedd, 

Eu Hamledd a'u Mygedd mawr, 

I Salem, Ddinas heulwawr. 

Gwychder ac ehangder hon, 

Ei thyrau, muriau mawrion, 

Clod a rhyfeddod fyddan'” 

I'r Byd, drwy ei bedwar Bann. 

Undeb a Moesoldeb ſydd 

A Chariad yn ei Cheurydd. 

Yr Eglwys yn harddlwys, Hi 

Deg lanwyd à Goleuni: 

Un ydyw; Y mranniadau 

M wy nid oes, nag anfoes gau. 
Ni bu 'n wir, ni chefir chwaith 

Burffydd oes gy fawn berffaith. 

Gog a Magog ddirmygant 

Lin Eglwys wenl wys y Sant- 

B 3 


139 


140 


5 _— - 


* 5 
_ —_ —— — —̃́ — 
2 2 Tz. » — 
— —̃— ä — — 


. — — — — 
- 


- — — - — - - - - a - 
—— — — — 2 
N — — — p. 1 


— —— 
- — 


—— r—_— 


— — 
—— — _ = 

: — 8 — — 

— © —— — - 


- —— — 
* 


6 Y MIE:BIFNYDDAU, * 
Ynfydion! Galon y Gwir, 

chei'ny craw a wahenir: 
| Ffy 'r Galon beilchion a'u bar 
1 dywyll gonglau Dacear , 
Mewn gwagedd, llygredd a llid, 
Y mrafael a mawr ofid. | 
Mae weithian un Gorlan gu, 
Ddewiſawl, dan Dduw leſu; 
Un Gorlan lydan, ddi-lid, 
Hir-lwydo, heb Flaidd i*w herlid; 
Un Bugail i'w harail hi 
Yn weddus, ac i'w noddi: 
Dan ei nawdd, treiddiawdd y trweh 
A'r niwlog fawr Anialwch. 


F' Arglwydd! dyma ddedwydd Oes 


O Rinwedd a hir Einioes. 
Bured Oes baradwyſawl ! 

Pob calon rydd fwynlon fawl. 
Crefydd ar gynnydd a gaid 

I gynnal corph ac enaid. 

Yn lle Melitith, Bendith bur 
Sy 'n gwenu 'n neutũ Nattur, 
Sabbath y Byd, a'i ſeibiant 

O boenau a gwaeau gant! 
Tir ffrwythlonir gan wlaw 
Tyner, pawb ſy *n cyttunaw. 
Hafaidd yw'r Wybren hefyd, 
Tirioni mae hi o hyd. | 
Mae r Gwydd a'r Meuſydd, lor mau! 
Fel Eden oll yn flodau! 
ddacar fodlongar lan 

A ayes ffrwythydd eirian; 


160 


re 


Eu 


Y RA Na. »7 

Eu firwythydd heirdd Goedydd gant 
I'r Caſglydd a rydd roddant. 
Pwy 'n lan a gin ogonedd 
Yr Oes hon o Ris a Hedd? 
Ba luniaeth, ba haelioni, 
Ba lwydd ya y}ubili! 

O hyd eu bywyd, ni bydd 190 
Oer gwyn i'r un trigannydd, 
Na chwerwedd, na chledd na chlwyf, 
Ni dd'wedir, gwannaidd ydwyf. 
Y llon Drigolion i gyd, 
Hyfawl, ni ddyſgan' hefyd 
I'w gilydd Grefydd; mae Gras 
Eu Noddwr yn llawn addas 
I gynnal y rhai gwannaf; 
Hwy ddyſgir, yn wir, gan Naf. 


Yn olau ei Anwylion, | 200 


Ei Blant a adwaenant Ion. 
Ffodiawg eiriau 'r Prophwydi 
Sy 'n ddiau 'n olau i ni: 
Teyrnas deg y Garreg aeth 
Yn hylwydd Fynydd helaeth, 
Rhyfedd, a dirfawr hefyd, 
Uwch Bannau holl Barthau 'r Byd. 
. Gwelwch, a rhyfeddwch fad 
Fwyn odiaeth gyfnewidiad: 
Carnolion gwylltion fu gynt, 210 
Hynodawl ddofion ydynt, | 
Weithian, heb riddfan na braw; 
Y lon Oen ar Liew 'n unaw! 
Hwy a rywiog wareuant 
Hyd feuſydd, drivy *gilydd, gant, 
| Beu 


= 


TT — — — — 


14 

"nl 
1. 

ot 
5 


a 
1 
\ 
1 
: 
F 
1 


- 
EIS SS Oe oo - e&. —_ 
—̃ — — 


— — 
—— —-¾ — 


— 
* —— — 


—— 
— — — 
— i ES 
— — —— — 


8 Y MIE-BLYNYDBDAU, - 


Beunyddiol, bawb o naddunz 


Fe chwardd y Llew hardd ei hun. 


Clywch adar cerddgar y Coed 
Melyſgerdd aml o laſgoed; 
Ond da inni, ond tyner, 
Yw mwynhau eu pyngciau per ? 
Pa fawl o hyfryda vl fron 
Is awyr ſydd? ai Sion 
Lawenaf ſy'n moliannu 
Yr hael Tor, yn un Cor cu? 
Hi yn wir! mewn hoen eirian 
Y clywir y gywir Gan. 
Santeiddlon ganeuon ynt, 
Puredig fawl per ydynt, 


Didawl orfoleddawt floedd 


I Naf Dacar a Nefoedd ! 

Ter-ddoeth foliant yn tarddu 

Yn union o galon gu. 

Oh fad Ior dyrchafedig ! 

Dod i'm bron galon o gig, 

Ac yna minnau ganaf 

I ti 'n wir, etto, fy Naf. 
Pechod, mae 'n reſyndod, ſydd 

I fynych ddwyn f* awenydd, 

I ddwyn pob rhyw ddaioni, 

Y mae 'n doſt, o'm henaid i. 

Oh 'm c'wilydd! mae i'm calon 

Ryw oerni 'n dihoeni hon. 
Diddan Deſtyn prydyddawl 

Wna i'r mud yn wir roi mawl. 

Mae 'r ddacar hawddgar o hyd, 


Ddi-efre, n laſwerdd hyfryd; 


7 


219 


10 


Y 'RHAN-OYNTAF; 9 
Vn lwyr y mae 'r Awyr jiach, 


Ol-yn-ol, lanach lanach. 

Eres a haelh, yr Oes hon 250 
Y daeth pob rhyw Fendithion; 

Mad adferiad i fawredd, 

I dirion hinon a hedd, 

Feddiannwyd, a gollwyd gynt 

Yn Eden,— mor lan ydynt! 

I'w fwynhau 'n ddiau. fe ddaeth 

Dy'gwyl y Greiadigaeth! 

Oes dda, heb un traha trwch, 

Wir haeddawl o Dduw 'r Heddwch: 
Oes hefyd i'w deiſyfu | 260 
Gan gannoedd o filoedd fu: — 
Gwir Oes Ieſu graſuſavyl 

Yw hon, i'w ryfeddlon faw!: - 

Y Radd all i rieiddwych _ 

Ddiddiwedd Ogonedd gwych. 


| 10 Y MIL-BLYNYDDAU, * 


tosssssss sss näsn, — 
YR AlL RA N. ＋0 

Mz 

I o Annwn wenwynig =o Ha 

Mae Cwmmwl dyfrddw}: % A 

Yn eſgyn ?—y Gelyn gau | Or 
Ollyngwyd gyd a llengau Cy 
O ddieifl, ei luoedd afl#h; Rh 
Yn rhydd i'r Goleu-ddydd glans A 
Gweled yr holl Drigolion, : ah 
Dduwiol Rawd, ar ddelw: yr Ton; | - 


Ai Enw mawr glwyſwawr yr Sau, 
Cannaid, yn eu talcennau, 5 
Gwnaeth hyn i'r Gelyn gitiaw- 5 
Mewn euog afrywiog fraw: 
Buanwyllt ffodd o benyd 
Gyd à 'r chwern Gethern i gyd. 
Satan, fal Saeth, f'aeth a'i far 
I dywyll gonglau Dacar. 
Yn ddewr iawn rhydd ar unwaith 
Ei greulon weiſion ar waith. 
Hed, f awen, ar adenydd 
Ditgywen, drwy 'r wybren rydd, 20 
I gyrrau y Byd gorwyllt, 
J berfedd y Gogledd gwyllt. 
Gwae r olwg hagr a welir! 
Gwlad Gog ſydd niwlog ya wir! 
Dudew niwl cauadedig, 
Mal dyfn-nos, ſy *n dangos dig. 


e 


28 


— 9 


la 


— 


* - 
- 


YR AI. NN. 11 


Ia, ac eira, ac oerwynt. 
Cuchiawg a bygythiawg vnt: 
Toi pennau 'r mynyddau-wnant, 

Mawrion, byth ni ddadmerant. 

Hagr ruthraw 'n gryf a gorthrwm, 230 
A rhuaw mae r Mor draw en drwm. | 
Ond bod, rhag erchylldod chwyrn, 

Cydiad Cadwynau cedyrn, 

Rhew mawr, ya rhwymo 'r Moroedd 

A chryfder blyngder eu bloedd, 

Dan ymchwyddo 'r dyfofor. dig 

A- gladdai *r Byd gogleddig. 

Anwybodaeth hagrgaeth hyll, 

Duach na 'r Awyr dywyll, 

Sy 'n meddiannu llu 'r holl Wlad; 10 
Goror yw hon heb Gariad, - 

Heb Hedd, Gwirionedd, na Gras; 

Darn o'r uffernol Deyrnas. 

Diſerch, di-briodaſau | 

V du W154 Gog waedlyd gau. 

Gorcheſt (mae 'n olwg erchyll ) 

Gan bob gwr mawr hagrwawr hyll, 

Fod twrr Baſtardiaid dyrys, 

Putteiniaid lonaid ei Lys: 

Pob rhemmwth, mewn buUrfwth baw, 50 
Tin-noeth, pawb yn putteiniaw! 
Gwenwyn rhy ddrwg yw unwaith 

Goffhau mewn geiriau eu gwaith. 

Y gwylltion Drigolicn gau 
Addolant amryw ddelwau, 
Duwiau na ro'nt wrandawiad, 

D Feini, wnaeth lenwi 'r WIad. 


12: Y MIL-BLYNYDDAL, 
Rhai gwyr o fwy ſynwyr ſydd 


A galwad uwch na u gilydd. - 60 


Gwyddant Aſtrologyddiacth 
Yn wych iawn; y ddawn a ddacth 
O dad-i-dad, a dedwydd | 
Ryfeddawl yw r ſerawl ſwydd. 
Wyr hynod rai o honyat, 
Cyfreithwyr, Areithwyr ynt. 
Y rhai'n, mewn hyfrydgain fri, 
Wyr hylwydd, ſy 'n rheoli, | 
Beth ſydd ger llaw Mynydd r wy 
Ai Caſtell cadarn coſtfawr ? | 70 
Mae 'r lan Ddor lydan ar led, 
I mewn pa ddrwg yw myned? 
Llwyr wagedd ! ai Lloerigion 
Fu 'n darnio 'n tanio hyd hon? 
Oh na adawen * eu duwiau 
Syfrdan, yn gyfan, wyr gau! 
Duwiau di bennau, di barch, 
Geir yma, mewn garw ammarch, 5 
O ran oedran yn edrych 


| Yn welw drem, yn wael eu drych. 80 


Rhai, rhag c'wilydd, ſydd yn ſon 

Y naddant rai newyddion. 

' Meddwyn dwl, dyma ddyn du, 

Pur gaeth, ar fedr pregethu. 

Gwelwch (oh anferth g'wilydd U) 

Haid o Berſoniaid y ſydd, 

Wyr beilchion boldrymmion draw, 

Gwageddus, yn gogwyddaw, 

Gan chwerthin dan dinz= at'r D—1 | 

Y ſydd yma 'n orſeddaw]l ? ER 
V'yr 


8 22 92 


— 
1 


„ (#4 fe et 6 ys ff of wet --£»»- Ko + 


Wyr ynfyd, Iechyd ichwiz 
Ar unwaith af ymaith fi. 

Mewn Gwlad anwaſt ad yn wir, 
Niwlog, a Haul ni welir, 
Da iawn yw bod adenydd, 
Adeiniog yn fywiog fydd. 
Mi welaf draw. gym nylog 
Brif Ddinas ac urddas Gog. 
Llawn o ddyniawn yw'r Ddinas, 00 
Hyllion i gyd, llawn o gas. 
Dyma *r Senedd, ryfedd Rawd, 
A'u mwynder a'u cymmendawd: 
Gweniaith, Rhagrith ddigonedd, 
Bygddu, sy 'n gwenu 'n eu gwedd, 

Mae Areithydd mawr ethawl 
Yn cael pur ddifesur faw]: 
Y Senedd sy 'n cydseiniaw 
Ei fawl ef, a'r fawr Dref draw! 
Rhyfeddol anferthol far ! OS 
Ac etto mae rhai 'n gwatwar . 
Pw gu Lys o Fynor glan, 
Lonweilch, hwy a'i can'ynan, 
Yn hyf canlynaf o'u hol 
I Neuadd yr Annuwiol. 
Niwdd Tor! mac'r Neuadd eurwawr, 
Nertnol, yn anfeidol fawr. 
Eilteddant, gant o wyr gau, 
Dewrion, ar heirdd gadeiriau. 
Daccw wr, tew ac eurwych, 
Parawd i wneud arawd wych. 
Gorau imi, mewn gwir mad, 
Dewi, a rhoi gwrandawi:d. 


C 


14 Y MIL-BLYNYDDAU, 


lawn hid Gog fawreddog rym, 
Didarf fal ein Tad ydym. 
Mae Gwlad Gog oludog ln 
Oddiar bob Gwledydd eirian, 
Rhutain a Groeg fawr hefyd, 
Uwch Oesau holl barthau 'r Byd. 
Ffraeth Araithyddiaeth heddyw 90 
Sydd a'i lleferydd yn fyw: 
Diddym ydyw *n Prydyddiaeth, 
Mudanu a nychu wnaeth; . 

Fe daniodd a llidiodd Llangc, 
Ryfedd Seneddwr itange: 
Clywch yn awr, wyr clodfawr clau, 
Ond dinerth yw'n Teftynau? 
Er mil o flwyddau, er mwy, 
D'wedwch, wyr mawr clodadwy, 
A welwyd Gweithred wiwlan 
Haeddawl o drag*'wyddawl Gan? 
Mae *r byd heb ysbryd yn byw, 
Yn haeddu gogan heddyw, 
Yn amser gwasgwychder gynt, 
Rhieddawg Arwyr oeddynt: 
Miloedd y Byd a'u molant, 
A mawl trag' wyddawl a gant. 
Am wrawl Arwyr mawrion 
(Jad eres yw'r hanes hon? 
Troia fawr mewn twrf eirias 119 
O draw *n gol-uaw 'r Mor glas! 
Y Tad lau riyng tyrfau tan, 
'i ſolltau yn fyvy wyllt-can! 


Cryn 


| 


Crynfa yn treiddiaw 'r crwn-fyd 
Mawr hwn, ac Annwn i gyd”! 
Ar Sylwedd o ryfedd rym, 
Geinwych, ai rhyfedd gennym 
Fod ffraeth Brydyddiaeth yn dan? 
Y duwiau a'i gwrandawan. 
Y Seneddwyr sy 'n addef 120 


15 


1 é gyd, mai ardderchog ef: 


Mae 'n berffaith araith eirwir, 
Ragorol, nerthol yn wir! 

Gwr gweddus oedrannus draw, 
Da ei yſtyr a diſtaw, 
Golwg lawn diriawn a drodd, 
E fyfyriawl lefarodd: 
Clywais, a rhyfeddais fawl 
Y fawr Ddinas farddoniawl, 
Sef Caersalem geindrem goeth, 130 
Wych hefyd, fawr ei chyfoeth. 
Ieithydd, ymdeithydd dethaw], 
J mi fynegodd ei mawl. 


Cyfaill a Thad mad im' oeddz 


Ei lon addysg flynyddoedd 

A gefais; ond i'm gofyd 

Fe aeth gwybodaeth o'r Byd: 

O'r Byd caeth fe aeth o'i fodd, 

Mewn henaint y mwyn hunodd. | 
Fy Nghyfaill ni'th anghofiaf, 140 


Dy gofio, dan wylo, wnaf. 


Yma maddeuwch immi, 


Trech yw pur Nattur na ni. 
Mae $0n am eirwon Arwyr, 
Llofruddion gwylltion, a gyrr 


Lv 3 


16 Y MIL-BLYNYDDAU, 


Lwyr agwrdd o Loerigiawn, 
Men terfysg, heb ddysg heb ddawn, 
Drwy wyrthiau Arfau erfawr 
Yn lladd byddinoedd i'r llawr, 
Mae hyn yn ennyn ynom 

Wyllt ddigter a ffraethder ffrom. 
Er Can o felyslan flas, 

Ar dan a raid rhoi Dinas? 

Drud yn wir gwelir y Gan, 
Rhaid addef, y gewyr diddan. 
Am Gaersalem,— gwir Sylwedd 
Cerddi hon yw hoywlon Hedd , 
A Gwir, a pherffaith Gariad, 
A mawl cyttunaw] i'r Tad. 
O'u hencidiau geiriau gaid, 

Per iawn, yn puro 'r Enaid: 

A chodant y Serchiadau 

Fry o hyd, gan lwyr farwhiu 
Llygredd, gwagedd a gogan, 

A bywhiu Rhinweddau waan' . 
Santeiddlon Gyſſuron sydd 
Hynod yn eu hawenydd. 
Beunydd hwy a dderbynnian' 
T bywiawl brydyddawl dan 

O'r Nef, ac i'r Nef yn ö6l 
Beunydd y mae 'n dderbynnicl. 


Wrth wrandaw 'n ddiſtaw ei ddoeth 


A'i hygar ad:!ysg hoywgoeth, 
E wna'r liu hanner-llawen 
Ddirmygus watworus wen. . 
Yr ethawl brif Areithydd 
Mewn gormod o syndod sydd: 


150 


160 


170 


YR AIL RAN 


Er maint yw gloywfraint ei glod, 

Ei ddirmyg sydd braidd ormod. 

Drwy ch cennad, y gwr mad mwyn, 

Deliwch dafod, adolwyn: 

Diau clywais innau s6n 
Am Salem, a'i moesolion; 

Am fawl rhagrithiawl, a gras, 

A doniau gwyr eu Dinas. 

Maent yn canfod ( syndod $6n, } 
Degwch Anweledigion! 
Ammherffaith yw eu hiaith hwy, 
Llediaith annealladwy |! 

Wyr ynfyd à mawr anfoes, 

I'w temlau duwiau nid oes, 

Pa ffraeth Farddoniaeth a ddaw 
O hagr jaith a rhagrithiaw ? 

Pa fywiawl brydyddaw] dan 
A ddeilliodd, neu ddaw allan, 

Heb dduwiau ac arfau 'n gerth 
I gynnal y Gerdd geinwerth ? 

Y Senedd a gydsyniant; 
Dadwrdd yn agwrdd a wnant: 
Dyna Araith berffaith bur, 

A gwiwglod Addysg eglur! 

Y rhieiddgu Wr hawddgar, ' 
Glan Rinwedd yn ei wedd war 
Ennynnodd: — ai dan wenu, 

Mewn rhyfyg, mae'ch dirmyg du? 
 Gwatworwyr disynwyr sydd 
A golwg lwyr ddig* wilydd. 
Gwatwar a dirn yg etto, 
A brad sydd ormod i'n Bro. 

C 3 


180 


190 


200 


18 Y MIL-BLYNYDDAU, 


Yn ddilys chwyrn ddialau 
A gwae sydd yn agoshau. | 
Y Gwir ni fynnwch ei gael; 
Da im* ydyw ymadael. 
Odidawg wyr clodadwy, 
Mi wn na welwch fi muy. 
A'i wedd lan ddi-elyniaeth, 
Wr myg, o ddirmyg ydd aeth, 
Mawr swn berwddwfn, tabyrddu 
Mewn dig, yn lloerig wna 'r llu. 
Y gwyr tanbaid a gerwin, 
Mewn ffoledd gwagedd a gwin, 
Fawrygant, ffroſtiant yn ffraeth 
Eu nifer a'u hynafiaeth: 
Terwyn Dorf o Dartariaid, 
Mal byllt ehedwyllt, yn haid 
Gref fywiog, a orfuant 
Rufain uchel-gain, a Chant 
O Wledydd Ewrop lydan; 
Drwy eu dig, rhoi 'r Byd ar dan! 
Yn arfog ardderchogiiwn, 
Mal hwythau ninnau a wnawa, 
Daw'n celfydd Blanedydd ni 
Ag eres hines innizi 
Syw Arwyddion seryddawl 
A rydd o geurydd y gwawl. 
Y Ser yn rhag-draethu sydd 
Dreigliadau drwy y Gwledydd. 
Y melltennog lidiog Langc, 
Ryiedd Seneddwr if:ngc, 
Wha graffu, mewn gorhoffedd, 
Ar wyilt ag anhawddgar wedd, 


210 


220 


230 


"Wa 


YR AlL RAN. I 19 


Yr ethawl brif Areithiwr, 
Drwy barch, gan gyfarch y gwr: 
Y Gwron llaw-egored, 
Parodlon ei gyhon ged, 
Golau y llusernau sydd, 
Deg olwg, gyd a'u gilydd, 
Yn cylchu, dan d'w'nnu *n deg, 
Y lydan Neuadd liwdeg, 
Debygol i siriol Ser 
Y loyw Nef lawn.o nifer. 250 
Yn ddilys mae *ch Harddlys chwi, 
Fwynwr, fal y Nef inni. 
Mwy o bris nac Ambrosia 
 Yw'ch Bwydydd; D jodydd da, 
Mal Nectar lliwgar, wna 'n llon 
Ddirgelaidd wreiddiau 'r galon. 
Nid mwy rhyfedd eurwledd lau 
Ddedwydd, pan f'o byrddeidiau 
O'u hyfion dduwiau hefyd 
Yn gor, yn feddwon 1 gyd. 260 
Er haeddu clodydd cu cant, 
Gweniaith na gwag ogoniant 
Ni fynnwch, ni wnaf finnau 
Goeg araith na gweniaith gau. 
Medd y Gwron llon, eu Llyw, 
Cymmariaeth odizeth ydyw! 
Mae 'n eglur, mae'n ddoethbur dda; 
Dewr awen Bardd Caerdroia, 
Ar hyd ei gwaith rhuadwy, 
Ni wnaeth gymmariaeth o'i mwy. 270 
Mae 'r Ddor yn agor mewn nerth: 
I Jirſawr Blanedydd - eurferth 


20 Y MIL-BLYNYDDAU, 


E ddaeth ef! ac yn ddoeth iawn 

Hwy goeliant ei ddirgeliawn . 
Ddewrion ardderchogion, chwi, 

Wyr, alwyd i reoli 

Pob rhan o bedwar bann Byd; 

A chyfion i chwi hefyd 

Ddinyſtrio, a darnio 'n deilch 

Dorfoedd dinasoedd dewrfeilch. 

Chwi had Gog mewn arfog nerth, 

Wyr hawddgar, chwi'n rhieiddgerth 

A Iwyr oll elwir allan 

O'ch tudwedd, o'r Gogledd, gan 

Fydoedd a'u Cyd-ffurfiadau, 

I fyw 'n hir, ac i fwynhau 

Golud a Gwlad y Gelyn; 

Y Ser sy'n rhag ddangos hyn. 

Y Planedau 'n olau wnant 

Y modd y cewch y meddiant. | 290 
Synnu mae pawb o'r Senedd, 

Llon i gyd, llawen eu gwedd. 

Gwelwch hwn, y memrwn mad, 

Yn lanwaith rhydd ddarluniad, 

A dengys eglur Dynged 

Cenhedloedd, luoedd, ar led. 

Manw!l-greffwch, wyr mwynion; 

Yn bur bell o'r Ilinell hon 

Hedwn tu à 'r Cyhydedd, 

I'r parthau fu'n mwynhau hedd: 30c 

Ond yn nawr 1114 mawr a maith 

Rennir iddynt ar unwaith. 

Tew-dew lid tywalltedig, 

O'r Nef lan, a ddaw'n dan dig. 


5a: 


21 YR AlL RAN. 


Sadwrn sydd i'w arswydaw, 

A'i wedd ffrom, ac ael drom draw. 

Mawr froch rhwng Mawrth goch ac Iau, 
Byd o wrthwynebiadau! 

Hagr aeliau waant yn greulawn, 
Yn guchiawg fygythiawg jaw. 
Gwae 'r ffolion Drigolion gau 
O fewa eu holl Derfynau. 

Eu tir ddinyſtrir drwy nerth 
Arfau, a'u Dinas eurferth; 
Lwys-gain, a than a losgir 

Yn wreichion hyllion, cyn hir. 
I'w nawdd oll, Planed ni ddaw, 
Na Seren i' cysuraw. 

Ein Planedau ninnau wnant 
Gynnyg in' bob gogoniant: 
Galwant ni 'tuddugoliacth, 
Galwant, deffroant ni 'n firaeth, 
Gwelwch Sol anfeidrol fawr, 

A- Luna, ei wraig lonwawr, 
A'u mvya wean arnom ninnau, 
Ya siriol heddycho} ddau, 

Yn dyaer mae Gwener gu, 
Gannaid, ar lau yn gwenuz; 
Ac ar Wener gywreinwen 

Mae Yatiu 'r Tal lau ä'i wen. 
Mae Merchur yn eglur nzwdd, 
Yn gu-hael yn ein gwahawdd, 
Y Seren gerth seirian gu, 

Loy goch, y ch chwi 'n olygu, 
Wyr addwyr, mae 'n arwyddaw, 

Heb os mae 'n dangos y daw 


310 


320 


330 


Rhyw 


— — . —— 
— 7 


_— 
— 0 
* — . = = DJ 
— by o 
— > « — 9% 


4 — — 


9 -- 
—— - 
— 


— 


— — OO 
— 4 X 
Þ Sans — * — 


— — 
a * 
— — 


= a 


SIE . — 
— 4 » — Ü — 
„ 4 3 — 
. — 


22 Y MIL-BLYNYDDAU, 


Rhyw loywdeg wr i Wlad Gog 
O radd uchel fawreddog: 
Penllywyed y Gwledydd glin 
A fydd, pawb a'i rhyfeddan. 
Yn union pob un yno 
Ryfeddodd, edrycho11 dro 
Yn lon ar y Gwron gwych, 
Hylaw Areithydd haelwych. 
| Rhyfedd yw *r Senedd a'u swn 340 
Mileinig, croch mal Annwn: 
Ynfyd rhy 'r Senedd anferth, 
A*u nerthoedd, dair garwfloedd gerth. 
Pa fonllef drwy 'r holl Dref draw, 
Drwy 'r awyr, sy 'n adruaw? 
Vnfydion llawn anfadwaith, 
Mae 'n syndod ganfod eu gwaith. 
Goddeithiau wana 'n olau 'r Nen, 
Ebrwydd dreiddiant y wybren. 
Llawen groch-lefau 'r llios, 350 
Chwerw nad, sy 'n dychrynu 'r nos, 
Hagr iawn gyflwr gerwinawlz 
Ond toſt bod ym meddiant Diawl! 
Tyrru a wna 'r Tartariaid 
Gorwylltion, hydron, ya haid, 
O diroedd uchelderog; 
Mor chwyrn yw holl gedyrn Gog! 
Satan a'i lu hagrddu 'n hawdd, 
Yn wynnias, a'u hennynnawdd. 
Aneiri Gawri, ar goedd, 360 
Dyrrant o'r Arfordiroedd. 
Cynhyrfodd dygodd y Diawl 
Fawr wyllt Dorf annifeiriawl. 


Sus 


V 
N 
Y 
N 
Q 
E 
1 


Ee er „ 


r 


— > 


YR AIL RAN. 
Senedd Gog synnodd i gyd 
Weled edlym Wlad waedlyd 
Mor barod i'r mawr berwyl, 
Yn unfryd mewn tanllyd hwy]. 
Nodol eiriau *r Planedydd 
O ddifri 'n cysoni sydd; 
Eisves hwy ddechreuasant, 
I rym gflawnder yr ant. 
Ar bennodol ddethol ddydd, 
Yr ethawl brif-Areithydd 
O'i Orsedd gochwedd i gyd, 
Loywfawr, ac uchel hefyd, 
Wnaeth fywiog eurog Arawd 
I'r arfog fawreddog Rawd. 
Llydain reſtrau sy 'n llidiaw, 
Mor drum yw'r mawr furmur draw. 
Vn hy- ffriw, Wron hoywffraeth, 
A'i law amneidiaw a wnaeth: 
Mae dyfndeg oſteg aſtud, 
Mae 'n awr y Dorf fawr yn fud. 
Lwyddiannus luoedd enwog 
Ardaloedd amgylchoedd Gog, 
Bennaethiaid tanbaid pob tir, 
Heddyw chwi a wahoddir 
I lydain ffrwythlawa Wledydd, 
Ac i wres a gloyw ds Dydd. 
Duwiau a phlanedau wnant 
Ein galw, a'n diszelant, 
A roddant in' arwyddion 
Mai blwydd dra hylwydd yw hon. 
Tynghedaf, galwaf hwy 'gyd 
S ua Ya hyfion Dyſtion hefyd. 


420 


d - _—- - 


———— 


_—_ _—_—  — 
— —— 5 
1 11 8 g—_— G 


N 
if 


Wy , 

N. 
* ; 
1 . 
1 0 
, 


— 
—— — 
— — 


— 
— 
nn 


— 


——— 


— 


24 „ MIL-BLYNYDDAU, 


Ni oll, o'n Gwlad, awn allan 
A mawr lu, mal Tamerlan; 
Ehedwn drwy 'r deheudir 
Yn ddewrion Alon yn wir. 
Ni gurwn, darniwn Geurydd 
Rhagrithwyr di synwyr sydd 
| Yn mwynhau Gwleddau, a Gwlad Wo 
Ddirfawr, lawn ffrwythydd eurfad. 
Yno, bawb, adferwn bur, 
Iawn yttyw, Grefydd Nattur. 
Yn deg iawn ein duwiau gant 
Gennym fawl a gogoniant. 
Vn llawn hyfiawn ddihefeirch, 
Yn arfog ar fywiog feirch 
Yr awn, un nifer a'r 6d, 
Tewach o rif na'r tywod 
Sy'n cau ymmylau y Mor; 446 
Gwrawl Dorfoedd pob goror 
Ofidiant rhag rhifedi 
A nerth ein Byddinoedd ni. 
Ni biau, myn ein bywyd, 
Ni biau holl barthau 'r Byd. 
Cofiwch dyner arfer oedd | 
Gennym, drwy 'n Cenhedl, gannoedd: 
Tyner leuengtid, Henaint, 
1 A phob Claf hyllaf ei haint, 
| | Rho'wn hwy 'n deg, yn yr un dydd, 459 
nl Ar finion yr Afonydd 
Mewn Bythau man, er glan glod, 
A'u dewis fwyd a diod. 
Hwy ant, pan fynnant, i Fedd 
Ya hyfwyn mewn tangnhefedd; 


AS» FM a HH UF. Ca MY, 


— — . — IA 


— yy .  -&t FO 


An 


YR All. RAN. ps 


Ant o Iwm Fyd gorthrwm gau 

I dawel Wlad y duwiau. 

Coftwch, uwchlaw y cyfan, 

Os mynnwch Lwydd rhwydd ich rhan, 
Offeiriadau, cyffredin | 460 
A choledd gwagedd a gwin, | 
Lladder hwy, fel b'o Llwyddiant, 

Heb, Ragrith, i'n plith a'n plant, 

Rhag iddynt, drwy wageddu, 

Ya llwyr ddifwyno y llu: 

Hwy, ym mhlith gwenith a gwin, 

Fedd want, lygrant y Fyddin. 

A dd'wedais, yn ddioedi 

Cyflawnwch, cychwynnweh chwi. 

Cleddyfau, o'u gweiniau, gant, 470 
Yn nawswyllt a dynnasant, 
Fyrddiynau 'n rhoi golau gwyllt; 

A gawrio waa 'r llu gorwyllt, 
Hwy fileiniz gyflawnant 
Ei eiriau 'n chwyrn, o'r un chwant. 
Ac wedi i'r Cawri certh, 
Swa-fawr, waeud gwaith traws anferth, 
Y Plan-dydd ce.fydd call 
A ddeuodd, drwy fawr ddyall, 
Hyd i Ddydd dedwydd i'r daith, 480 
Fa'r ammur dorf fawr ymaith. 
Am ddinyſtr mae *ymddiddaniawn 
Yr arfog Dorf li4iog lawn. 
Diaryzweis, ymgyn-ideiriogant 
Men creulon fygythion gant. 
Ku by wiog feirc1 tra buain, 
Carlammau rheftrau or rhai'n | 
73 A 


A 
— 
* x 
— — we — 
- —_— — —— Wo 2 
2 * 2 


2 „ Fas 


7 og =, - at 2 
0" —— — ' 
— — —— ——— 
2 — pes 
- > Fe” * 


# * 


26 _ Y MIL-BLYNYDDAU, 
A wnant i'r Ddaear, drwy nerth 
Ennynfawr, grynu 'n anferth. 
Mal cigfrain am filain faeth, 
Gwyddant lle b'o cigyddiaeth, 
Yn canlyn Gelyn i gad, 
Eu llwyddiant hwy yw lladdiad, 
Felly 'r Dieifl, hyll Rawd aflan, 
Yn ffyrnig a'u dig ar dan, 

Yn heidiau chwyrn, ehedant, 
Gyd 4 Gog ruthrog yr ant. 
Magant ddrwg ddychymmygion 
Yn llu Gog fradog ei fron, 
Gwelant, mewn trymgwsg, wiwlan 
Ddinas prif Deyrnas ar dan, 

A'i chaerau, gan dyrfau dig 
Rhuadwy, 'n chwilfriwedig; 

A gwelant y trigoliawn 

Vn feirw oll, yn dorf fawr iawn. 
Glan wragedd, amledd o win 

Vn ffrydiau anghyffredin, 

A welant, pob mwyniant mawr 
A hylwydd sydd dan Heulwawr. 519 
Cerddorion à thon a thant 

Yn geinwych a gyd-ganant, 

Gan fawrhau 'r holl dduwiau ddaeth 

A gwiwlon fuddugoliaeth. 

Llammant, deffröant yn ffrom 

A gwyr-draws olwg arwdrom. 

Yn chwannog hwy gychwynnan' 

O'u Gwersyll yn deryll daa. 

1 gyd rhuthrant yn gedyrn 


„ 2. 7 „ 
Arfogion farchogion chwyrn, 


Oo 


Mcw 


— 


$50 


CO 


[9 


C5 


YR AIL |, RAN 5 27 
Mewn balchder a dyfnder dig, 
A llaweroedd yn loerig. 


TTT 
SsSsssessssssssssssess 
e 3003020250 dee $00Þ 408 8e. Wee ode 


Y DRYDEDD RAN. 


* awen, ched yn fywiog, 
Mae 'n bryd, o Dir gwaedlyd Gog. 
Ym mysg Rhawd ciwdawd o'u cof, 
Fy enaid oedd glaf ynof. 
Dwyre, o Ferch y Daran! 
Hed yn rhydd i'r Gwledydd glän. 

Oh Israel ddi wael ei wedd, 
Dirioned yw dy Rinwedd! 
Tor ei hun sydd ith fawrhau, 
Noddwr dy Gyfanneddau. 10 

Meibion santeiddlon y Tad 
A gofiant eiriau gwiwfad 
Celi, ac yn eu calon 
Credant bur Air eglur Ion. 
Daeth Son ya brydlon i'w Bro 
A'i gwen waraidd, gan wirio 
Fod yafyd Lu gwaediyd Gog, 
Wyr gerwin annhrugarog, 
Vn dynesu 'n din ysawl, 
Arfogion dewrion y Diawl. 

Meibion cyssurlon y Sant, 
Liosydd, ymgasglasant, 
Dz 


>) 
9 


— 


2 r — ————— ͤ ——-— — 
—— — Ex — 8 — — 2 — 
— 2 
— 3 
— — * — 4 
a — — 
a — N - - as — — — = 


28 Y MIL-BLYNYDDAU, 


I hyrwydd ymgynghori 

Rhag Galon creulon eu cri. 
Ar Diredd hyfryd eirian, 

Wrth fin croyw Afon loyw lan, 
Yno 'n euraid y caid certh 
Gronfawr Orsedd gywreinferth; 
Cenhadon Hedd geinwedd, gant, 
Addwynion, ymddiddanant. 30 
Un Gwr mwyn hygar a mad 
A gododd, ac mal gwiwdad 
Golwg lon radlon a rodd; 

Di druth Arawd a draethodd: 
Urddasol rinweddol wyr, 
Unfrydawg fwynion frodyr, 
Terfynau 'r amserau sydd 

I ben yn neshau beunydd: 

Y mae Gog a'i arfog wyr, 

A Magog, ein dirmygwyr 40 
Geir won, yn d'od in goror, 
Ri 'r tywod ym margod Mor: 
O'r ddeutu ai nesu wnawn 

I dda Achles heddychlawn, 

I Salem, rhag traws Elyn? 

I Gaer Hedd? ai gorau hyn? 
Rhag pob Gelyn cyndyn caetk 
Diogel Waredigaeth 

I*'w weision yr Ion a rydd, 
O'i gariad, yn ei Geurydd, go 
Pa arwydd ry'n Harglwydd hae! 
I'w ddewis Genhedl ddiwael 

Y bydd Waredydd wrth raid, 


Tra enwog, rhag Eftroniaid? 
Duw 


Y DRYDEDD RAN. 


Duwiol wyr, rhowch wrandawiad 
I Les cyffredin y Wlad. 
Y nefolwawr benfelyn 
Wr hardd eiſteddodd ar hyn. 
(GGwcon, o berffaith gariad 
I Les cyffredin ei Wlad, 
A gododd, a'i wirfodd wen 
Oleuodd ei wedd lawen. 
Heddychlon weision lesu, 
Ein Tad ydyw 'n Ceidwad cu, 
Rhyfedd ywer mawr Ichofa! 
A'i Air y Nef ddisglair dda 
Fe wnaeth, a'r Byd helaeth hwn 
Alwodd; pob peth a welwn. 
Er nifer a gyrdd-der Gog, 
Y Llywydd Hollalluog 
A Gair, mal tanllyd Gorwynt, 
A'u difa, a'u hysa hwynt. 
Afreidio] Caerau, frodyr, 
I dduwiol ddewisol wyr 
Yn credu 'n eu Creawdwr; 
Yr Ion da yw 'n cadarn Dwr. 
Mae 'n Harglwydd hylwydd o hyd 
Yn Gaer, ein Duw a'n gweryd. 
Coeliwch addewid Celi, 
Ei nawdd sydd ddigon i ni. 
O'i noddawl law, gan Dduw lwyd 
Arwyddion i ni roddwyd; 
Mawrion Arwyddion a redd; 
Ol-yn-ol Fe gyflawnodd 
Ei odiaeth Addewidion, 
Wir Ior hael, hyd yr awr hon. 
D 3 


Log 


80 


Dduw 


| " 


\ 


35 „ MIL-BLYNYDDAU, 


Dduw Noddwr, fe ddaw 'n addien 
A'i waith yn berffaith i ben. | 
Gwr cyfion dedwyddlon da, 
Cywir, fu Hesecia: 

Yn ufudd: rhodd, dan ofyd, 

I'r Ion ei galon i gyd. 

Am anfarwol nerthol Nawdd 

I fynu fe ddanfonawdd 

Ei gwyn, ei Weddi 'n Gennad 
Ryfead, at Orsedd y Tad. 

Mewn grym, yn gyflym, daeth gwych 
Gennad o'r Nefoedd geinwych: 
Gelynion hydron, yn hawdd, 
Aſtrus, a lwyr ddinyſtriawdd. 

Os cri, os Gweddi un gwr, 

A'i gred yn ei Greawdwr, 

Drwy nerthawl effeithiawl ffydd, 
A lwyddai 'n y Goleuddydd, , 
Diau gan Dduw gwrandewir 
Myrddiynau, mae 'n olau 'n wir. 
Gariadlon weision Jesu, 

Clywch yn awr fy'm Cyngawr cu: 
Pennoder Dydd, pan ydym © 

I ddeisyf urddas, gras, grym 

O Nef, a lledu a wnawn 

Ei ddedwydd Addewidiawn 


Ger bron yr lon ar unwaith; 


Trosom ni Gweddi wna 'r gwaith. 
gennym mae 'n y Nef Gynnawr, 
Arch-Offeiriad mad a mawr; 

Ki hyglod Awdurdod EC 

A laawodd yr Oleunef; 


90 


100 


nn ens 


«a... Anat 


Y DRYDEDD RAN. 


Mae Teyrnas wynnias Annwn 
Dan Awdurdod hynod hwn; - 
Mae 'r Ddaear hawddgar o hyd 
Yn ufudd i'r Ion hefyd: 

lesu, Fab anwylgu Naf, 
Ac Iesu 'n Car agosaf. 
Er mwyn y Car hawddgar hwn, 
Er ei fwyn yr erfyniwn, 
Drwy wir gred, am nodded Naf, 
Hael anwyl Dad ffyddlonaf. 
Er pur Enw 'r Hwn a'n prynawdd, 
Daw Gweddi i ni à nawdd. 
Dadseinied, moled pob mant 
Ac enaid ei Ogoniant. 

Y Gymmanfa geindda gaid 
Vn unair, yn un enaid, 
Weis anwyl, yn cydsyniaw; 
I'r Cyfion — Nawdd Iox a ddaw.. 
M aw], am ragorawl Gariad, 

Nef a llawr i'w Enw mawr mad. 

Ar hyn Eiſteddant yn rhwydd, 
Weis tirion, mewn diſtawrwydd. 

Cododd Gwr enwog gwed'yn, 
Gan draethu 'n harddgu fel hyn: 
I ddynion, da oedd eni 
Ein Ceidwad anwylfad ni. 
I'r duwiol mae'n fuddiol fod 
Ei Feichiau 'n y Nef uchod. 
Ar Groes, drwy fawrloes, o'i fodd, 
Ein dyled Ion a dalodd, 
Mae Gallu 'r Iesu a'i Rad, 
Ly geir wir, fel ei Gariad, 


120 


130 


150 


Dacth 


* p — 


32 „ NME DDA, 


Daeth Cariad a'r mad Ior mawr 

O Ogoniant Nef geinwawr 

I'r Ddaear wael, a'i hael Hedd 

I'w Elynion creulonwedd. 

Oh feibion tirion y Tad! 

Gwiriwn ein perffaith Gariad: 

Vn hael eled rhai n hylwydd, 

O galon gariadlon rwydd, 

I gwrdd a Byddinoedd Gog; 

Y Llywydd Hollalluog 

Fydd bresennol nerthol Nawdd | 160 

TI'w weision a ddewisawdd. 

Er eu gwg a'u hagrddrwg hynt, 

Ni wedir, Dynion ydynt. 

Er torfoedd dyfnderoedd dig 

Annwn, a'u llid gwenwynig, 

Yn Enw Duw, pwy wyr nad oes 

Rhai gwyr yn rhywiog eirioes, 

Parod i dderbyn puraf 
Gariad ein hanwylfad -Naf ? 

Rhyfeddasom, gwelsom gynt 

Rai hynod wyr o honynt, 

Rhinweddol, a rhan addas 

O fendith, o groyw-wlith Gras. 

Er Cariad y Duw mad mayr, 

Wyrennig wyr eirianwawr, 

Ni awn yn hyfiawn, mewn hedd, 

Rai o honom, mae *n rhinwedd, 

I gwrdd annrhugarog wyr, 

Magog ein hen ddirmygwyr. 

Os gellir o'u mysg allan 

Waredu, tynnu o'r tan, 


RES 1 


Y DRYDEDD RAN. 
Ryw nifer, ceiff Ior nefaw], 
Drwyddynt hwy, fwy-fwy o fawl. 
Gweision cysurlon y Sant, 
Mewn cudeb mwyn y codant, 
Gan draethu 'n groyw, mewa hoyw hedd, 
Ar unwaith, — mae n Wirionedd! 
Hyfawl yw *r Cyngor hefyd, 
Mae 'n gyflawn gyftiawn i gyd. 
Y nefawl brydyddawl dan 
Ennynnodd; hwy lon unan' 190 
Im mawl rhesymmawl y Sant, 
A'i fawredd gyd-glodforant. 
Eu mawl pan glybu miloedd 
O'r dynion gwiwlon ac oedd 
O draw yn gwrandaw, daeth gras 
Mewn cyflawn eurddawn urddas 
I'w mynwes; Can ddymunawl 
O'r ddeutu 2 fu o fawl. 
Molant, drwy ddiffuant ffydd, | 
Hoff Enw eu Hamddiffynnydd: 200 
Hawddgar Iesu, Dduw grasawl, 
Gwrando di 'n Gweddi 'n y Gwawl. 
A golygon ffloy won fflwch, 
Burdeg wyr, llawn brawdgarwch, 
Nawsaidd ymgusanasant, | 
A phawb i'w taith ymaith ant. 
Drwy Wledydd dedwydd a da 
Hyfawl weision Jehofa, 
Vreddiau bunau a wnant 
Gynnu at Dduw 'r Gogoniant, 210 
I ddeisyf am nawdd lesu 
Rhag Satan a'i lydan lu. 


24 Y MIL4BLYNYDDAU, 


Gog a'i wyr, mewn gwWg eirias, 
A mawr swn, ac Annen gas, 
 Beunydd y sydd yn neshau, 
Drwy niwl, i dirion olau. 

Nodant fawr gyfnewidiad 

Vm mlasber lawnder y Wlad. 

Yr Haul sydd eglur hoywlwys, 
A'r Wybren sydd lawen lwys. 
Wyneb Nattur, dan wenu, 
Wnaeth braidd yn llariaidd y lu. 

Gwelant, synnant dros ennyd, 
Y mawr-Ju ganfu i gyd 
Wr arfog, ar fywiog farch, 

Naw cufydd, yn eu cyfarch: 
Fawreddog lu Gog, loyw Gid, 
Ar fyrr daw Gwyr digarad 

Pch croesawu 'n gu eu gwaith, 
Ag wyneb yn llawn gweniaich. 
Er moliant, Arwyr milain, 
Derniwch a rhwygwch y rhai'n: 
Rhuthrwch a lledduch cu Vu 
Vn hawdi, can's maent yn haeddu, 
Ynfjdion oweigion; a gwaeth, 
Diddysg mewn Planedyddiaethz 
Heb dduwiau, heb arfau 'n bod, 
Hieb un cadarn Benciwdod; 

A*u goludog dẽg Wledydd 

Ich Plant yn feddiant a fydd. 

Vmhyllu, wrth draethu 'n drwm 
O'i geudod, wna 'r hagr Gidwm; 
A'i lygad, yn anad neb, 

Ln tanio gan wylltineb, 


220 


230 


249 


Ar 


lad OA A cc. 


bot Yo A PRA ñũ K- „ A ts 


GOUa OOpnD > © co w- 


V DRYDEDD RAN. 


Ar ol 'r Hudol fawrhau 
Gorwyllt lu Gog mewn geiriau, 
O'r gwawl, mewn rhyfeddaw|l fodd, 
E fileinig ddiflannodd. 

Treiddio wnaeth Dychryn trwyddynt; 
Medd llawer o'u hamlder hwynt, 
O'r Gwaw!, i'n hollawl fywhau, 
Y deuodd un o'r duwiau! 

Ond eu Ta! Gog enwog oedd 
O feirw, meddai niferoedd, 

O'r Bedd ddaeth i'n rhybuddiaw, 
O'r Bedd ! ba ryfedd o'n braw! 
Gorphwys yn dy farwddwys fedd 
Yn hyfwyn mewn tangnhefedd! 
Eirchion d' yspryd tanllyd ti 

Yn lanwaith waawn gyflawmi! 

Yn waedwyllt addunedant 
Mai darnio 'n union a waant 
V gwr, drwy ffol drugaredd, 
Waai s6n am Genhadon hedd. 
Byddinoedd, yn gydfloedd, gant, 
Am oriau a furmurant, | 
Er yn llwyr na wyr bunau 
O'r dychryn beth fu'r dechrau. 
Gawriant Ddialedd gorwyllt, 

A*r Wybren harddwen a hyllt: 
Drwy 'r glaerwen ffurfafen faith, 
Dialedd glywvid eilwaith! 

Eu Canau *n rheſtrau cedyrn 
Frysiant, firchogaat yn chwyrn, 
Yn Ddreipiau cynddeiriogiawn, 
Yn waedlyd, ya danllyd iawn. 


35 


250 


260 


270 


e 


= 
- 


; - — * r i '- as 
— —_ — ⁰Ui¼4“ꝙ «4 —— weir eo woee nr oe Wn, Ar rr ayer > 6 
— — r — — — 
: = Z 8 


- TRIS, 
„ A 3 * 


- FEXTY * 


— — — 
7 * 
— —— 
4 p_ * 8 


= 


% 


36 Y MIL-BLYNYDDAU, 


Cu weision Duw 'n llawn cyssur, 
Cariad sydd beunydd yn bur, 
Wele ! daethant i olwg 
V lluoedd draw llewaidd drwg. 
Gwar eu Moes, gyd à'r Gwyr mad, 
Rhagoraw] eirber GARIAD 
A Gwix wyneb-egored, 

Heb fraw, a'u dwy law ar led, 
A welir; — waedlyd Alon, 
Drwy Gariad, f'aeth brad o'u bron. 

Oh ein Duw, ffyddloned wyd! 
Dorf agwrdd, diartogwyd 
Gelyniaeth o galonnau 
Creulon y gwyr geirwon gau! 
Mor wrol ac mor eirian, 

Mor gu oedd y gloywlu glan, 

Yn eu heirdd olygon hwynt 

Angylawl wawl a welynt. 

Bu arfog Dorf Gog i gyd 

Mewn dychryn synn dros ennyd. 
Medd ffyddlon weision Jesu, 


Crocsaw i'n mad geinwlad gu! 


Gennym y mae Digonedd, 

Drwy rad ein Haeldad, mewn hedd. 

Llawnder a rodd Ner i ni; 

Ninnau wnawn lawn Haelioni, 

Oh Frodyr! mae 'n afreidiaw] 

Am Eirf, ond Gweddi a Maw. 
Tan Annwfn etto ennynnawdd 

Y Galon hydron vn hawdd: 

Na soniwch yn gamsyniawl 

I ni am Weddi a Maw] ! 


Y DRDEDD RAN 


ehowch heibio ragrithio, — grym 
wynnias Arfau sydd gennym. 
n hyf ni fyanwn hefyd 

awn barch, rheolwn y Byd. 

an i chwi roddi in* rwydd 

\ haelwych Groesaw hylwydd, 
wi 'n wir arbedir, a byw 
'ch Haddef a gewch heddyw. 
Ond myn y didraul Haul hwn, 
Eich Dinas chwi a daniwn: 
Ddinas, a'i holl ddyniawn, 

\'; Caerau 'n Garneddau wnawn! 
Medd meibion rhadlon Ior Hedd 
\ geiriau lawn trugaredd; 

Dh Vafydion trawsion tr wch, 
\rfogion, na ryfygwch 

rynnyg Dinas Gogoniant, 

an's dyna Orseddfa 'r SANT! 
l' Elynion creulonaf, 

Nerthol Dan ysol yw Naf. 

:ddyw Gwrandewch wahoddiad, 
Eiriau per tyner y Tad. 

Y frydwyllt Dorf ruadwy 

I's medd mor amynedd mwy. 
Cleddyfau fyrddiynau ddaeth 

O gul weiniau G-lyniaeth 
Igrwn dywallt gwirion-waed, 
L's trochi, golchi mewn gwaed. 
Plaid o'u Pennacthiaid à nerth 
Arfau, neu araith eurferth, 
Jadwant wyr melitigedig 

Rag tywallt pwys dwys eu dig, 
E. 


238 


310 


320 


33 


340 
Me wn 


— —— 


2 — = — 4 _ 
2 ws ö - — 5 = 

3 Tee ve 4" + eb. SS - — tg — — —2— — aa 

ry es” lt E CC r 3 

© a " * 
A . P 1 _ — 


9 
a 6 
25 N 1 * . _ 1 
— lr IS MP une a = — * . 
EC nts tres —— 4 — — : 

* — — 93 8 — 7 = = «a 22 ＋ 4 280 — 

- 44 1 = F gr a 

4 


„ 


238 Y MIL-BLYNYDDAU, 


Mewn braw rhag c*wilyddiaw clod 
Eu dewrder a'u hawdurdod. 

Y Llaw sy'n cadwynaw. *r donn- 
Sy'n gwared Gweisiawn gwirion. 

I ddifai blant Duw Ddofydd 

Llai cryndod na'syndod sydd. 

Hael weis ion Duw, pan welsant- 
Ya wir nad fynuu a wnant, 
Mai ofer yw aoethder dyn, 


Hwy giliant rhag y Gelyn. 350. 


Arfog Dorf Gog sy'n gygu- + 
Yn lloerig ddiawledig lu. . 
Drwy y ferwawg Dorf ejrjas- 

Mae twrf a chynnwif. a. chas- 

A braw 'n bygythiaw 'r gwyr gau 
A mawr ddinyſtr myrddiynau. 

Y mderfysgu wna er lu lawn, 
Mal twrdd agwrdd yr Eigiawn 
Pan fo rheſtrau donnau dig 


Rhuadwy 'n gyffroedig | 36 


O herwydd hynt Corwynt certh, 
Fileinfawr Ryfel anferth, 

Rhag eu lladd a rhwygo llu 

Anfa dawg wrth ynfydu, 

Satan, yn fuan fywiog, 

O ynfyd lu gwaedlyd Gog 
Escynnodd i'r tes Cannaid 

A'i weision hyilion yn haid. 
Hwy acdig groes-gyhuddant, 


 Drwy g'wilydd, eu gilydd gant, 376, 


Yn daerion, mewn gwyn deryll, 


O herwydd eu haflwydd hyll. 


Y DRYDEDD RAN. 

Ys, etto, brochodd Satan, 

A'i olwg dyfnddrwg yn dan: 
Goſtegwch ! a feiddiwch fod. 
I'm drylliaw mewn trwm drallod ? 
A ddywaid air, iddo daw 

Dinyitr cyflym am danaw: 
Poenaf ef a'r un penyd 

Sy 'n llosgi 'm bron hon o hyd. 

Crynu a wna 'r dewrlu dig 
O flaen Satan fileinig: 

Gan ei olwg hagrddrwg byll 
Duo wna 'r wybr ya dywyll. 

Er inni golli ein gwaith 
Mileinwyllt, a'n mawl unwaith, 
Ein malais a'n dofn drais drom, 
Wych eu lles, ni chollasom. 

Ein llid, mal tan hyll ydyw, 

Ni chollwn tra byddwn byw. 
Awn mewn dichelliawn a chas 

I feddiannu 'r brif Ddinas. 

Yn eu Tyrau, Caerau certh, 
Erfawr Balasau eurferth, 

A'u cryfion Byrth gwychion gant, 
Odid nad ymddiriedant. 

Ar gau sylfaenau mor fas 

Hawdd iawn gorchfygu 'r Ddinas. 
Drwy ddirgel Dwyll dyfn-ffel du 
Dynion ellir eu denu, 

A'u hudo 'n llwyr o'u hyder, 

O dan nawJd edyn eu Ner. 

Yn deg Tynged a'n dygawdd 

ve golau 'n heidiau yn hawdd; 

f E 2 


39 


390 


40 


— ———————— re ye no Ep ey 
— 2 _ — — => 2 
— — 2 2 
— % a * * 
a _ - — — 
C = 
— - 


— — 2 a - 


_” 
= — 


4 * 
„ 
N 
T 

[4 - 
44h 

| ' 
\ ' 


— 
—— 


3 — — 
—— ox ou — Dag — 3 
—_ 7 


Py 
- — 


— — 
— — WY US 
- - "FR, 


—— — 


Ss 


- — — — U— I — 
os —— ——— —' — 
4 — 4 — — — 


— = 
— 
* 2 ak — — * — 
- = by 
o — - - 1 


% — 
"7 7 


—— — - 


— — — 


40 Y MIL-BLYNYDDAU, 


 Bydded ond Tynged o'n tu, 


Ac Annwn geir yn gwenu. 

Soddwn i Annwn wynnias 

Y crwffawr Fyd .gloyw-wawr glas. 
Rhyfeddwch,. gwelwch lu Gog 


Ar weryrfeirch, wyr arfog, 


Yn orwyllt Dorf aneiri “, 

Yn ffyddlon weision 1 ni. 

Cofiu ch eilwaith eich gwaith am, 

A chwiliwch beth fu *ch helynt. 

D*wedwch, Cythreuliaid ydym, 

Uffernol, aruthrol rym: 

Dinyſtr mawr ym mhlith dyniawn 

Yn ffrom a wnaethom, a wnawn |! 
Enwog Bennaethiaid Annwn, 


Gan falchder a hyder hwn, 


Eu Llywydd, yn hyll ewybr. 
Hwy rwygan' weithian y wybr 


A thair gawr aruthr i gyd, 


Ac edlym olwg waedlyd. 
F* a*r Di vl a'i nifer dilorf 


Yn fflammawg hedegawg Dorf, 


Yn ddewrffel, yn ddiorphwys, 
At Sion oleylon lwys. | 
Cynddeiriog Dorf Gog i gyd, 
Hyfion a chreulon hefyd, 


F a 'r Dreigiau hagr drwg eu hwyl 


Hyd wyneb y Wlad anwyl, 
Fal rhedwyllt lif rhuadwy, 
Heb Ardal iw hattal hwy. 
Wyr addig, fal yr oeddynt 
Ya brysio *n hyfion i'w hynt, 


410 


426 


430 


Meds 


282 F＋ 00888282 


— 
- 


» OR ud bp A ACOmWw FF: OC UHPAUHAKHOZ 


Y DRYDEDD RAN. FLY 
Meddant, tra We _ 
Loywiwys f.wythau er oleuwlad, 
Haul y Net, mor hoywlon yw! !. 
Gwridog a hawddgar ydyw, 
Mae 'r Ddaear hardd fel Gardd gu, 
Gardd lesol yn gwyrddlacu, 449 
Deildew, newydd yw 'r D »ldir, 
10 A'r Nef sydd newydd yn wir. 
Gwelwch, ffodd y trigoliawn, 
Ni piau 'r Wial lwysfad lawn: 
I'w Dinas ffod41 y dynion, 
Nid hawdd y ffo'ant o hon. 
Duwiau a Phlanedau Nef, 
Vn gu edlym, yn gydlef, 
Ya dez hyd yma 'n dygaw4J; 
Mor gerth yw eu nerth a'u nawdd. 459 
Ni gurwn, erylliwn Gaerau 
{20 Digalon drigolion gau; 
A'r Byd o'i gwrr, heb oedi, 
Ddaw 'n gaethion weision i ni; 
Ya fawr Dorf annifeiriawl, 
Pan ganfu dewrlu y Diawl 
Salem, y Ddinas heulwawr, 
Unant, hwy godant eu Gawr, 
Groy w-wyllt, gan rwygo 'r awyr | 
Degwedd, mewn digllonedd llwyr. - 450 
Laned, meddai 'r Gelynion, | 
430 Ver ddigardd Ddinas hardd hon! 
P fwyaf, po harddaf hi, 
Enwau mwy a fydd inni 
O'i lwyr dditrywio, mewn lid, 
A darnio ei Chadernid. | | 


42 Y MIL-BLYNYDDAU, 


DJuwiol anwyl F fyddloniaid, 

Khai 'n ar y Gaer gain a gaid: 

Eu dwfn ruad nid ofnant, 

Hyderu yn lEsU Wnant. 170 
O draw, tra clywant ruad 

Yr aſtrus ddrygionus (344, 

Jolturiant tra gwelant Gog 

Yn erfewr fyddin arfog. 

Ond rhaid cwblhau geiriau 'r Gwir, 

lawn ydynt, nis newidir, 

Yr Huan eirian pan acth 

O'r hoywlon Awyr helaeth, 

Duo 'r Dwyraia ya dywyll 

Wnaeth Cwmmwl hagrddwll a hyll: 430 
Try uwch Caersalem y trodd, | 
Fe waedlyd ymsefydlodd 

Yn llidiog, ac yn |lydan 

Eirias, mal Dinas ar dan. 

Gan ei nerth, y Nef gerth gu 
Yn wynnias wnaeth ennynnu. 

| Iliaws Gog oedd yn llawenz 
Ynfydu wnant ganfod Nen 
Nefoedd oll yn ufel; 


Arwydd yw o Dliftryw ddel 46 


Ar Salem eres helaeth; 

Ei hagr awr ddirfawr a ddaeth: 
Daeth eu G weledigaethau 

Ol! yn heirdd i“ llawenhau. 
Anwyliaid Ion a welant 

Y tan gwyllt, mal tonnau gant 
Yn torri 'n gwreichioni 'n chwyrn, 
I gyd ya eit won gedyrnz 


225 „„es = 5 


Y DRYDEDD RAN, 


A niwl anghynnefin oedd, 

Hyll nitwl diwy 'r holl Nefoedd ! 

Gwae 'o'u bod, mellt gwibiedig 

Trwy 'r dyfn-nos yn dangos dig ! 

Arwycd o Ddifſtzyw irad 

Merch Sion utuddlon fad. 
Cyfiawnlu r Iesu a rydd 

Netawl obaith yn Nofydd: 

Diymmod ym mhob damwain, 

Wyr heirdd a $antaidd, yw rhai'n, 

Ni wyddom, Satan addig, 

Dy fod ya dyfod mewa dig 

A braw i'n dinyſtriaw ni, 

Dinyſtr arnat a dynni, 

Diles yw poub hudoliaethz 

Ein Ner yn ofer a wnacth 

Holl wemaith a thwyll Anawn, 

Teirf ein lor cu 'r hagrlu hw. 

Dinyſtr dcel ar rawd Annnw, 

Yn d'achos ymddangos Dduw: 

Ymddyrcha, teyrnasa 'n lor, 

A gwawria ym mhob goror; 


Gwasgar hwythau 'r Dreigiay, drwgy 


Tielli, 'w Tywyllyg. 
Dirion lor, dyro i ni 
Lawenydd a Goleini, 

Mawr «waiaw 'n ymrysonwyllt 
Wana Gog annhrugarog wyllt; 
Yn danllyd a gwaedlyd gway 
Yn, eirwon woa u Bannerau. 

Ar wen yr Haul eirianwawr, 
Y Cwmmwl marwddwl a mawr 


* 


316 


12 


33 


— 
-—# *viad — £ 
_ —_— 2 — — - - * ” — 
8 2 we? 2 £2: HSE ” 7 5 
— = — — — - . — 
— — 
— — 88 - * 2 — * af 

— — .. eo ne gt ; a —— 
_ — 12 : Ly i * EE -- a 4 - — ” 

— 4 + . my — — 

Ss — o- . 


— AIST = 
4 er try — 
— — = 


44 Y MIL-BLYNYDDAU, 


Y mchwalocd, tanodd y Tes 
Ei geinwych wawl yn gynnes. 
Sawdwyr Gog a osodant | 
Eu . Eirf geirwon gant, 
Fyrddiynau 'n rheſtrau, a rhai'n 
Gyfeiryd a'r gu firain 
Ddinas, ryfelgar ddynion, 
I ddarnio Caer harddglaer hon. 
Bloeddiant ynfyd gableddau 
Yn erchyll diwy 'r gwersyll gau. 540 
Pan ffodd, pan giliodd y gwaw), 
Y Gethern yn fygythiawl 
Ennynnant à than Annwfa 
Y Nef ber, mewn digter dwfn. 
Tonnawg oedd flammau 'r tan gwyllt, 
Tew, garw, mal ar wynt gorwyllt, 
Gwylltion cedd y Gwyllon gau, 
Croch ydoedd eu *screchiadau. 
Hagr olwg !. a rhy greulawn 
'] Gog a'i Dorf lidiog lawn. 550 
Ddyddiau a nosweithiau 'n synn 
Bygylu bu y Gelyn, 
A chabiu 'r Iesu, wir Ion, 
A gawriau erchyll geirwon. | 
Hoywfad Haul y chwechfed Dydd, 
Gwrol, pan ddaeth i Geurydd 
Y Dwyrain, rhai ymdyrrant 
O Feibion sywion y SANT , 
Gan gwynaw fod braw 'n eu broa, , 
Ysywaeth, rhag Caseion: 56s 
Ein Tad, ein hanwylſad Naydd, 


Yun fynych gyat, anfonawdd 
| 88 Ang 


Y DRDEDD RAN. 45 


Angylion glwysion i'n Gwlad 
A geiriau 'n llawn o Gariad. 
Ni welwyd glan anwylwedd 
Cenhadon rhadlon lor Hedd, 
Ni wyddom, hir flynyddau; 
Gwae ni, hyn sydd i'n gwanhau. 
Pa lygredd, pa drosedd drom, 
lIesu anwyl, sy ynnom, 570 
I beri cau 'r Nef burwen, 
Ardaloedd Bydoedd uwch ben? 
Iachawdwr mawrwych ydwyt, 
Cyfryngwr, Eiriolwr wyt, 
Oh 'n Brenhin a'n drud brynawdd ! 
Cymmer Di ni dan dy Nawdd. 
Oh 'n Harglwydd hylwydd, pa hyd? 
Ai 'n gydlef ceitf gwyr gwaedlyd 
Ddfenwi dy Enw di, Dad, 
Dduw unig, santaidd Ynad? 580 
A roi Sia lon o'th law, 5 
Dan Eitron, i'w dinyſtriaw ? 
Caled ydyw 'r Dydd, Celi, 
Oh Dau Nef, gwrando 'n gwaedd ni! 
Pan glywodd, ymgasglodd Gwyr, 
A'u bryd oedd nerthu 'eu Brodyr: 
Ow 'n Cyfeillion mwynion mad, 
Mae 'r Geirwir mawr ei Gariad * | 
Yn ffyddlon; heb uno'n bydd 
Ner odiaeth yn Waredydd. $99 
Yn ei Air pur, eglur 1awn 
Ydyw ei Addewidiawn. 
Ai ammau wnawn ninnau Nawdd 
Y Brenhin a'n drud brynawdd ? 


45 Y MIL-BLYNYDDAU, 


A wna 'n llu ryfygu 'n faith 
Groeshoelio Ior Gras eilwaith ? 
Iawn ydoedd i'r lon oedi 

Ei Nawdd, mal y profai ni. 
Gofynnwch i gyfiawnion 
Genhadau 'r Wlad harddfad hon, 
Laddwyd un o Luoedd da | 
Hyfwyn y mawr Jehofa 

O fewn ein holl Derfynau 
Gan Eirf Gog a'i gynnwrf gau ? 
Na ddo un ya ddianwirz 

Ein Duw mad yw Tad ein Tir. 


Pa Mammau 'r nosweithiau sydd, 


Baranawg, drwy 'r wybrennydd, 
Yn chwai mal pe losgai n Hwyr 
Gu luoedd y gloyw awyr ? 


Pa Law sy 'n cadwynaw dig 


Y wyllt Gad felldigedig ? 
Coeliweh nid neb ond Celi 
Sy 'n lluddio 'n dinyſtrio ni. 
Pa derfyn i'r Gelyn gau, 
Ti, Ner, wyddoſt yn orau. 
Daionus Ryddid inni, 15 
Anfon, Ner, yn d'amser di. 
Iesu dod i'th Weis dedwydd 


Wir obaith, a pherffaith ffydd. 


Duw *r Hedd, yn y trymder hwn, 
Dy gyssur di a geisiwn. 

Trodd eu gweddi ddifrif ddoeth 
Yn bergerdd Awen burgoeth; 


Ennynnawl Dan yn union 


O'r Nef, mewn melyslef lon, 


610 


620 


Y DRYDEDD RAN. 


A lanwodd y Ffyddloniaid; 

Pob bron yn gysson a gaid, 

Pob tafod eiliodd glod glau, 

Ddi daw, i Dduw y duwiau : 

Llefau, cu odlau cydlef 

Mal maw] C6r nerthawl y Nef. 
Cynddeiriog Dorf Gog agwrdd 

A glyw 'r mawl rhagorawl gwrdd: 

Ynfydant, gawriant i gyd 

A chwerw uallef ddychrynllyd. 

Blaenawr Lluoedd garwflocdd Gog, 

Hylaw Areithydd hal og, 

Gyd ag ynfyd waedlyd wyr, 

Yn ei Babell, yn bybyr, 

Watworodd Ddeiliaid tirion 

A'u mawl pereiddiawl i'r Ion: 

Clywch, medd Ef, ond yw llef Llu 

Y Dainas i'n diddanu ? 

Ond garw a fu marw mirain 

Seneddwr, pen Cantwr cain 

Gwlad Gog ardderchog ? na ddaeth, 

Mawr alar! cyn marwolaeth, 

I'w fawr Ddinas farddoniawl ? 


Wr mwvyn, ni chlyw air o'u mawꝛl. 


Ei Gyfeillion gweigion, gant, 
A gysson ddirmy ;asant 
Sion; hwy wnant is awyr 
Tray di ei llosgi yn llwyr. 
Prit Lywy4dd diz'wilydd Gog, 
Wron anwar ennyanog, 
Yn:wymoddl, dyngoiid i'r Diaw), 
Fory eu hanufeiriawl = | 


630 


47 


l = + - — 
— = hte nee Da 
2 * - 
- 2 E 
„ 2 
— — — — PR” 7 5 
"_— . 2 — 


— 
= » — - — = 
2 — = a 


— 
— 


8 
— — 
— — =, 


— — - 
ne HS £ = 


650 


Ao.» Hi — 5 = 
> MSA 


5 — 
P & Pr, ———— —— 2 


— . - — * a 
* —— —— 
” 0 rr 


a” y MIL-BLYNYDDAU, 


Dorfoedd, a'u Cacrau dirfawr, _ a 
A ddarniaf, llosgaf i'r-Ilawr. - , 65 

Yn union, Eyn i'w enau. 

Wareud diwedd o'i gabledd gau, 

Fflammau o boenau di baid, | 

Gwynnias, mewn corph ac enaid, 

A ddifaodd ei fywyd, 

A'i gorph a dduodd i gyd ! 

Dychryn du i'r lu 'n y le 

Fu 'r amlwg olwg aele. 

Mawr ofni cyhoeddi byll Ws 
Arwchwyra farwolaeth erchyll 670 
Eu T'wysog nerthog a wnantz | We 
_ Cwilyddus hwy a'i claddant 

Ar fyrder yn nyfnder nos 

Heb eiriau ac heb aros: 

Nos lidiawg, dyrfawg heb daw), 

Ydoedd, annesgrifiada wl. 

Olwynawg Haul a wenodd, 

A'r llu ufternddu a ffod d. 

Pelydrawl ddwyreiniawl rym 

Vr Haul, Reolwr hoywlym, 680 

Oleuodd, baentiodd yn but ; 
Bennau 'r Pinnaglau 'n eglur. | 
Os Gog a'i galonnog lu 
Diras, sy 'n llawn' hyderu. | 

Yng nghryfder eu bamlder bwy, | 

Rhydaer Lewod rhuad wy, 

A fynnant, Hwyr orphennit | 

Caer Hedd, Gogonedd}.a Gwir: | | | 
Ni welir mad glodadwy . 
Hardd Gaer Hedd, na'i Mawredd mwy ! * 
| a 


ACER SS alta. avon ao. ” OS FA A4 woods Wal ow 


ot — — em | CTY | CFTR 


JAQUIEY 15 A 


Y DRYDEDD RAN. 10 


Pa grochloedd gan Dorfoedd dig? 

Och o'r na1 ddychrynnedi 3.4 

Dwys anferth rua! swnfawr ! | 

Braw i mi ydyw *r berw mawr | 

Utcyrn cedyrn eu Cadau | 

Sy 'n llawn bur-hylliawn barhau 

A  gawr* eu dirfawr dyrta 

O gwampas y Dlinas d1a. F 
Santeiddlon weision less,  ,.. 

Gariadus olygus lu. | | 700 

Safant ar Gaer harddglaer Hedd, | 

Ac ar Enw Duw 'r Gwirionedd 

Y galwant gyd a'u gilydd ,, _ 

Mewn gobaith a pherffaith fydJ. . 

Gwelauc Dorfocdd bygylog 

Ya rheitrau, ac Arfau (og, 

Beitiannau T aranau 1es, 

Mae Annwa ya eu mynwes, 

Ar danio, i ddarnio 'n ddig 


* 


Gadarn Gaer f-ndigedig. 710 


Gwrolion hazr a welant | 
Ya gedyrn, yn chwyrn eu chwant, 
Yn blceddiaw; — 4'u dwylaw dalian” 
Gorsennau y T yrfau tan, 
Vn barawd i'r Daitrawd ddu, 
Ar unwaith i daranu, 
 Y rhyfygus Arfogion, 
Gau Rawd, sy 'n dirmygu 'r Ion. 
Oh Dduw Dad, ddued ydyw ! | 
Oh f' Arglwydd, pa arwydd yw ! 620 
Cymmylau yn dorchau dig, 


A mawr lid mor weledig |! | 
F | Mae 


— 


— * 7 
— 


— U : 


— 


— 


2 2 8 

—— 5 4 , 
- FF . =. 25, DM, 
-. x. i \ . - D 


— — — 
1 


- - 
* a ” 
— 2 9 1 — — 4 * 2 © _ — * — — 
tal FFF eee ond ee ͤ ³-ͥ—⁰ͤ EE — .:  — — —— ſX720kT Aa oo 
= - - — — - N —— 4 — 
EF —Y V - _ 2 — — 
” * n — K  _ | - A — . 8 . 


5o r MIL-BLYNYDDAU, 


"44 264.2 bat 


Mae P Wybren, — 4 r F ellten fa bur 1 


Llenni o dan digllonwawr, 
Byw, amiwg, waaeth, heb ymladd, 
Ar d'rawiad lygad, eu add!“ 
Fy Nuw ydwyt efnadwy ! 
Nid y. Gog na Magog mwy ! 
Yr anferth Dorf Iwyr yaiyd, 03 
Meirwon yw 'r Galon i 87 1 
Lytoion Seiliau 'r Byd ftiant, 
Crynu ac ennynnu wnant. 
Parodfawl Seintiau pryoferth, 
Funau, ar y Caetau certh, 
Nawsaidd Anwylon Iesu, 
Syrtniant i lawr, Iwy sfr lu, 
O ddcutu 'r haruclu, ar hyn, 
Discleirioud yn ces claetwyn. 
O'r gloyw Awyr hwy glywan” 
Annraacthawl ragorawl Gan. 
Hwy godant, a gwelant gain 
Lawn Gor y Net lon gywrain: 
Cedyrn o nerth, cu ydynt, 
Adeiniawg a gwEnawg yut. 
Litioned yw gweled Gwawr 
Fwyn-tad Meibion Nef wenfawr! 
Gwelant gan anwylblant Ner 
Luoedd, gadwynau lawer. 
Pur seirlan lu, prysurant, 
Yn ewybr o'r. wybr yr ant. 

Wele anwyl lawenydd 
I Feibion Sion y sydd! 
 Gwrcision caredig lesu, 
Hoenus ortuleduus lus 


© & 


739 


746. 


750 


Mews 


ra 
Y DT DED RAN. 


Men syndod, unant gl6J giau 

Hyd awyr i Dduw 'r duwiau, 

_  Galluog Dywysog da 

Hyfaeth. luoedd Iehofa, 

Safodd ef, Was ufudd Ion, 

Ar Dwr, yn eglur dirion; 

Uchel Fihangel ei hun, 

Oleulwys, yn ei loywlun: 

Gwenodd, llefarodd yn fwyn 

Wareiddiol: oh wyr addwyn, 

Na ofnych, can's Heddwch hir 

Heddyw i chwi gyhoeddir. 

Rhwymwyd, anfonwyd y Fall, 

Y Diriaid, i Fyd arall, 

A'i Gadau melltigedig, 

I Lynn y Dychryn a'r Dig. 

Yma ni bydd mwy Ammwyll, 

Na Rhyfel, na dirgel Dwyll. 

Daeth eich Milwriaeth yn lan, 

A bu 'n Waith, i ben weithian. 

Hil y Fendith hael fwyndeg, - 

Eich Ffydd aeth a'r Dydd ya deg. 

Ein Harglwydd a'ch Harglwydd chwi, 

Heddwch byth mae 'in gyhoeddi. 

Meirwon yw r Galon, gwelwch, 

F'aeth bloedd eu lluoedd i'r lch. 

Cloddiwch feddau lle *u cleddir, 

Purwch, santeiddiwch y Tir. 

Eich Gweddi ddifrif pan ddaeth 

Vn hylwydd i'r Nef helaeth, 

Vn union, rhyfeddlon fodd, 

Gwis Oen Duw a'i gwrandawodd. 
Fz 


770 


9³⁰ 


Vr 


52 5 MIL-BLYNYDDAU, 


Yr Iesu mawr rocs i mi 

A glan luoedd goleuni 
Orchymmyn dichlyn a dwys, | 
Emm wiwglod, am ei Eglwys, aF*} e 90 
Ei dyner Briod union, 0 a» 
A Gwerth gwaed ei. friwgerth fron, | 

Nid o herwydd, f* Arg!wydd, f6d 

Un achos i'r Ion uchod, 

Na rhaid i'w lawn Fawrhydi 

Wrth Luoedd ein Nerthoedd ni, 

Ond beunydd er rhydd-fawrhau 

Gwiw Rodcwr Trugareddau, 

A rhoddi i'n Ior haeddawl | bl 
Barod ufudd-dod yn fawl. 4000 
Felly yn hynny mae 'in hedd is, 
Gwir felys, a'n gorfoledd. 

Vn Salem, Ddinas heulwawr, . . -. 
Fflangellwyd, dirmygwyyd ma rr 

Fyw Lywydd y Nef la wenn 
Drain fu 'n ddwys bwys, ar ei Benn 

Y trag' wyddol nerthol Naw dd. 
Caersalem a'i croeshoeliawdd. 
Duys, dwys, ar Enaid Iesu * 

Digter Cyfiawnder a fſu. 100 
Talodd ofynniad dilys 

Cyhawnder drwy chwerwder chwys. 

_ Geirber. Gyfiawnder a fynn 

Ei godi Yntau gwed* yn 

Yn goronawg eirianwych . (991.62 
Benllywydd tragywydd gwych. -- 

Felly ceiff ei Gyfeillion | 

Drugaredd a Hedd gan Han. 


„* 


e ͤ er cv £aqCAsGo RT ERS 


V DRYDEDD RAN: 
Y Tad mad a gymmododd, 
Ei Fab ennillawdd ei fodd. | 1070 
Urddasol rinweddol wyr, 

Fr ydych Iddo 'n Frodyr! 
Gennych, er dirfawr gynnydd, 
Gorau Sail, ei gu Air sydd. 
Y Byd i gyd, yn gadarn, 
Ner, mewn Cyhawnder, a farn. 
Tyſtiolaeth helaeth yw hon 
Ofr: Gofwy ddaw n wir-gyfion: 
Arwydd Dyfodiad eirian | 
Mab Duw, a'r Diluw o dan. - * 2030 
Vna 'n wir gwelir mewn 'gwawl 
lesu Ynad personawl. 
Y mae 'r Dydd mawr diweddaf 
Yn amlwg dan olwg Naf. 
Ni wyr neb ond ein Ior ni, 
Coeliwch, Ddyfodiad Celi. 
Pa Oleuni Ysplennydd | 
Annrhaethawl ryfeddawl fydd! 
Chwi, ei Ddeiliad, y*ch ddilyth,  - | | 
Ac i gyd gwynn eich Byd byth. tos 
Mae m Llywodraeth helaeth i, 
Dan Tor duwiau aneiri, 
Yn gofyn im* esgyn; — Mawl 
Gweddus i'r Duw' trag wyddawl 
A rodder; Fe foler fyth, 
Yn ddi dawl, dda Nawdd dilyth. 
Mynych, wrth eich dymuniad, 


Angylion tirion y Tad 
Ad-ddeuant, hwy ch hoffant ch wi, 4 
O Feibion eu- lon Celi 2000 


F3 5 Yu 


* 
. 
Pd 


_ 2 


75 


54 Y MI-BLYNYDDAU, / 
Vn union, yn hoywlon hawdd, © 
- Gadarn Angel, ymgodawdd. 
Ac uwch ben, y Nef wen fawr, 
Ogylch, welwyd yn egawr, 
A nefawl belydrawl wedd 
Meibion gwynnion Gogonedd ! 
_ Buddugawl fawl gan filoedd 
O lu y Nef lawen oedd 
Vn neutu Caerau Nattur 
I'r Ion a'i Waith perffaith pur. 1076. 
Diwair weis Dacar isod. , & 
A'u gwelant, hwy glywant glod 
Anfarwolion, loywlon lu 
Gogoniant yn gwiw ganu . 
Anrhydedd mawredd a mawl 
Gweddus i'r Eu trag\wyddawl. 
Gan amlder disgleirder glwys 
Puredig lu Paradwys | 
Yn rhywiog iawn yr Huan 


Guddiodd ei hoyw wedd loyw lan. 1089 


Gan degwch Gweinidogion 
Y cu' war Lesu, wir Ion, 
Draw e wel Daearoliawn 
Mor wych raid fod llewych lawn 
Y nefawl orseddawl SanT, 
Eu gwiw-Ner, mewn Gogoniant. 
Y Nerthoedd, yn gyhoedd Gor, 
Arwyrant i'w claer Oror, 
Dan ganu yn llu llawen 
Gerdd fawl wir haeddawl ”w Nhän: 1090 
Ein Naf, Awdwr Tangnhefedd, | 
I's Ddaear rodd hawddgar Hedd! 
'T Nattur 


md E.G dS , I & Bad Gn. oO ed han 


— . , , "HY 


Y DRYDEDD/ N. 55 
Nattur yn gyssonbur sydd, | 
Ol-yn-ol, gan Lawenydd, | | 
Yn parhau eu hodlau hwy, 
Aml wiw-don ganmoladwy: 
Ein Naf, Awdwr Tangnhefedd, 
I's Ddaear rodd hawddgar Hedd 
Yr Haul, drwy 'r Awyr helaeth, | 
I'w ryfedd degwedd y daeth. 1100 
Wrth glywed, a gweled gwawr 7 
Lawen Torf Nef oleuwawr, 
Dedwydd Ryfeddod odiaeth 
Barodd gau pob genau 'n gaeth 
Hyd yn hyn; ond gwed'yn Gawr 
Lwys-fad gan Dorf livs-fawr 
Y Ddaear gerddgar i gyd, 
Glöd hy-fedr, glywid hefyd: 
Halleluia! da yw *r Dydd ! 
Gwyl anwyl gwiw Lawenyda! 1110 
Duw 'r Hedd ! mae *th Drugareddau 
Pur o hyd, byth ya parhau! 
Dylem roi mawl mal Diluw, | 9 
Moler a bendithier Duw:. ! | 
lor hael, gwel, clyw ni 'r awr hon, b 
Oh Geli, gwel y galon ! 
Mae d' Orch'mynnion doethion di, 
Ddaw anwyl, ya dda iani; 
Hoff ydynt, argraphedig | 
Ar ffyddlon galon o gig: 1120 
Cedwir y sawl a'u cadwant, | 
A gwobr annrhaethadwy gant, 
Clyw fawl d* orfoleddawl. lu, 
Dy weision, ein mad. Jesu. 


Gwar 


— 


3 Y MIL-BLYNYDDAU, 
Gwaredaiſt, adferaiſt Fyd 


O'i feiau byth i Fywyd. | 
Gelynion blinion dy Blant, 
A*u dwyſion drallodasant, 
Orfyddaiſt, diwy war foddion, | 
Drwy lanhau briwiau eu bronz: 1130 
Drwy Ras y mae th Deyrnas di, 

Ner hylwydd, yn rheali- 

Gallu mawreddog olla wi 


Sydd hefyd gennyd mewn Gwawl. 


Galon gorhydron, bob rhyw, 
Ti hawdd orchfygaiſt heddyw. 
Uwch ydwyt ein Hiachawdwr 


O Raddau na geiriau g Wr: 


Uwch hefyd, Ior tra chytion, 

Na mawl y ddifrifawl fron. 1140 
Dawnus Waredydd dyniawa, 

Pwy 'th fawl, Dduw- nefawl, yn iawn ? 

Dygaiſt o'i llygredigaeth | 

Holl Nattur fu mewn cur caeth. 

Mawrchwyrn fu dy bum Archoll, 

Ein Harglwydd ni, — Ti wyt OLLI! 


Chwi yn y Nef, uwch na ni, 
| Rhadawi Feibion Mawrhydi, 


Chwi a weluch, uwch Heulwawr, 

Orsedd y Tad mãd a mawr: 1150 
Unwch, cyd genwch yn gu, 

A chysson folwch lesu. 

Teilung wir foliant dilyth, 

Mawl iddo a fyddo fyth! 

Tyred ein Harglwydd tirion ! 

Roddwr Hedd, i'r Ddaear hon 


4 JYFDRBEDD ©» BAN -- 1:57 
Cei fawl gorfoleddawl Lu 
Yn grogsaw, ein gwir Iesu! | 
Lluoedd y Nefoedd, a ni 

 Ddynion,; am dy Ddaioni, 1160 
A'th folwa, mewn jaith felys, 

Byth ar gan, yn dy lan Lys. 


ss 5 


\ 


RHYDD- bbrbwöl 00 


1 7 
In 


O GAN MOSES, 
AR AMRYW FESURAU. 


— . —— 1 
Deuteronotnium, Xxx 1 b 


| — 


28822 


| Cynnar o beth yw canu, 


- Awen i Foesen a fu. | 
| Gronwy OwIMINS. 


| 

| 

| | M OESEN, Ddeddfor grymmusawl, 
Ar Orsedd geinwedd fel gwawl, 
FF Y gwaraidd wr gwiw eirlan 

| A saſodd, ff olygydd Jan 

| a Wawl y wybren, oleubryd 

| Wawr y Nef gyIch-fawr i gyd; 
Arnynt hwythau 'r llwythau lon 
| E daer drodd olwyg dirion. 

Vaa 'r glwys fannerawg lu 

A fwyn syllodd i fynu. 

Bu 'n union yno 'n ei wydd 
Yityriol ddwfa ddiſtawrwydd. 
O'i gor traethodd y Gwron © 
Agwrdd a hardd, y Gerdd hon. 


mt AY YE 2 


Daear a Nefoedd dirion wiwfad, | 
Heddyw gennyf clywch hoywdda ganiad; 
O'm genau geiriau o gain gariad 
Ddeuant, ddiferant, o dda fwriad, | 
Mal gwlith, cu fendith Cyfiawndad, . . mal gwlaw 
A ddaw 'n ddiſtaw ar Ddol werdd waſtad. 


Enw 


o GAN, MOSES. 9 


Eny, r. Dux bys,. heddyw, 2 gyboeddak, 
Yr Ten hael union a foliannaf;. 
Addawodd, gwiribdd, Dad hawddgaraf, 

Ei lon Awwylion a lan welaf, 
Caethion ya rhyd lion! rhoddaf ,.. i'm Ior fawl 
Haeddaw! ; ufuddawl i Dduw fyddaf. 


Du yw 'r Graig gadarn, Duw 'r gorau Ceidwad, 
Duw y Gwirionedd, da gywir Y nad, 

A thra odiacth ei farn a'i weithrediad; 

Ei blant llawn trachwant, mynnant ddymuniad 

Eu bron annoeth bur-anynad ; ... o'r fron, 

O eigion y galon mae eu gwrthgiliad. | 


Vafydion | i'r Ion, gadarn Arweinydd, 

Gwaelion y ch raoddion; gwatlioa ! dig wilydd 
Didawl ei gariad ! ei dadol gery id 
O' ch duon boenau 'wnaeth eich dyn beunyddz 
Haelaf Ior ! clywch ei lefery dd... heddy w, 

Tra geirwir yy, [wr a G wiredydd. 


Hylon was tirio1, hola 'n yſtyriawl 

Y cyn-flynyddau, dyddiau ded vyddawlz 

I'th dad gofyn, oh ddyn, cei ddiddanawl 

Gu eirian allysg a zwirionedJdawlz 

Gotfyn i'th henuriaid gwiwfawl, . ., tracthant 
Eiriau a fyddaat ya dra rnyfeddawl. 


Ddirfawr Ynad ! y ddaear fe rannawdd _ 
gu hil Addaf, ac a'u hael Iwyddawdd : 
Rhan ffiwythlon i“ e weision x ddewisawdd; 

Ei weision doethion a lwyr fendithiawdd; 


O'u 


| . 
| 
| 
| 


ä , e 
& RH DD. DE ONGLIAD, 
O'u dügseth Garchar fe U dygawdd. N w „ Glad; 


Mawr * ei gariad, y mor e 


0 dorfoedd holt bobloedl' byd, 


Rhan gyfion yr on, 0'i Rad, 


Yw lsrael law bael o hyd, 
Hyfaeth Etifeddiaeth fd: 


Mewn trüeni, mæwn tir ata” | 


A digonedd gwnaeth Duw Vn 


Torf afrife., trwy fawr bfal; 


Mae ei burdeb ym \mbob ardal, 


Er ei fawr Enw, Ior, fe arweiniodd 
Ei hoff anwyl was, amddiffyanodd ; 

Ar un cudeb yr Ion ai cadwodd 

A'i olygawn, fel na lewygodd. 


Mal pybyr eryr, drwy yr awyrawl 
Uchelderau, fannau annherfynawl, 
Ya dyn ei eian hai ya dyaera xl 
Ar ei adenydd, ein Tad mawr doniawl 


A ddygodd ei blant yn fuddugawl, . . . do! 
Gwirio, gyd ? ag addo, waa'r Trag wyddawl. 


Ei wãs a ddyrch'oJd Ion o'i swydd arwchwith, 
O Wal y malldod, o lid a meildith, 
I Wlad. oludawg, gan wlaw, gan loyw-wlich, 
I Wia] dda gaerawg, i Wlad ddigyrrith _ 
Am olew, gwin, mel a gweaith . .. lawnder; 
Ca'dd hylon fwynder, ca'dd hael | iawn feadith. 


J = * 4 


Vntau 


9 Hoe, 


W £2 


mp I 


O GAN MosE NS. 6. 
Vntau, gan frashäu 'n fwr, ySywaeth f 

Yr Union, weithion, drodd yn waeth-waeth; 
Fr Ion a'i dirion Iachawdwr iaeth 

Wrthododd, dygo41 gospedigaeth, 


Lid eirias, drwy 'r Wladwriaeth, berwydd ga, 
Diuwiau , a delwau, ddu hudoliaeth. / 


Bariaeth ysol ! aberthasant 
I Ddiawl isawd, addolasant: 
Eu Duw enwog ni adwaenant, 
Eu gwiw D*wysog a wadasant. 


Duwiau newyddion, gweinion deganau , 
Byddarion, alldudion i'th holl dadau, 
Nid cynnar, diweddar yw eu dyddiau : 
Rhai'n ydyw Nodded gadara d'anneddau}! 
Eilynod ar dy liniau . .» addolaift , ' 
Dewr hygoel waeJdaiſt, do! ar . 


Gwelodd y cofus Arglwydd cyfion, 
Gwelodd, a digiodd wrth Daeogio 
Am ddybryd waitn ynfy1, gwnaetf anfon 
Arnynt, yn gorwynt, farnau geirwon. 


O'u gwydd fy wyneb a guddiaf, 
A'u duwiau rhyngddynt gadawaf 
Dydd o wylaw, eu dydd olaf, 
Mwyfwy alueth, Myti welaf. 


Pw gwae ddwys, hwy a'm . 
Alu gau dduwiau. ac arnynt gweddiant; 
I gau Genedl mi rof eu gogoniant 
Hwythau; gan oſidiau y gwynfydant: 
G | Eidd 


RHYDD-DDEONGLIAD, 


Eiddigedd hwythau a ddygant, — à bar; 
Diau, gan alar, y di gwyn wylant. 


A'u duwiau am nad ymadawynt , 
Eddigeddais, e ddaw gwae iddynt ; 

E ddaw oernych'yn fatwaidd arnynt, 
I'engaf a hynif, bawb o honynt . 


Poen i watworwyr ! arnynt pentyrraf 
Farwor tanllyd, eu Byd nid arbedaf; 

A gwir achos; Myfi yw 'r Goruchaf , 
Myfi a ddigiwyd, Myfi a ddygaf 

Arnynt farn gadarn, ergydiaf . .. ddewrion 
Alon annoethion i'r Dyfnlynn eichaf. 


Yn hagr -wisgi--gwnawn eu goresgyn, 
Oni b'ai im ofni mwyfwy ennyn 
Cerydd dig/witydd eu gau Elyn; 
Rhag traws anhynaws sôn o honyn, 
A'n harfau heidiau anhydyn ... dorrwyd , 
Ddarniwyd, a datfwyd à garw derfyn . 


Oh na fyddent yn ufuddol ! 
Na ddeallent yn dda ollol, 
Nad ysſtyrient yn doſturiol, 
Wael ddiwedd eu mawredd ' marwol ! 


Wyr mawledig, pa fodd yr ymlidiai 
Un yrr o Alon, fl man yr elai; | 
A dau wron pe myrddizn ymdyrrai , 
Ebrwydd, drwy w'radwyed, myrdoiwn draw redai; 
Ys hefyd o'u blaen ni safai ... Gelyn 3 
Fu Duw, o'i ga'lyn, 4'u-diogelai . = 


* 


| ny oO OW UP YU VER TIRES 


1 
\ 
/ 
I 
C 


nA © = 


Ein Craig ni 'n fy caerawg nerth 


O GAN MOSES. 
Esgarant, gwiriant, ir gwarth,, 


Na u craig hwynt; pob Pwyat, pob Parth, 
Sydd Dyftion i'r Cyfion certh , 


O sur had ammur maes Sodoma, 
Buſtlaidd win marwaidd hen Omorra, 
E fynn y Gelyn fwy na'u gwala; 
Pob ffol anfuddiol, hwanw fedd wa; 
Hyd lethr eu troed a lithra . . mewn amser; 
Enwir had ofer wneir eu difa. 


Vr Arglwydd hylwydd fydd Dduw haelaf, 
Tirion i'w weision truenusaf; 
Mal Tad llawn cariad lon, cywiraf, 


Fe ddychwel pan wel eu poen olaf. 


Gwae I a siommodd, adawodd eu duwiau 
Eu haddolyddion dan ddialeddau ? 
Y duwiau- borthwyd à brwd aberthau ! 
Attynt ewch- weithion, a chatwent chwithau 3 


Dirym mewn cyfyngderau, . .. eu cefwch, 
Ofer * gwacddwch ar feirw Wagedday . 0” 


Gwybyddivch, aac i gy6G] 
Myfi sydd, hob dydd, ya Dad, 
Myfi biau barthau r Byd, 

Myfi sy 'n rhoddi*mawrhad,, 


Am faith erchyllwaith yr archollaf, 


Ing yn fynyoh, angau- anfonaf; 

O'r bedd i fawredd: yr- adſeraf . 

Y ffyddlon gwirion, hwy a garaf, 
G2 


RHYDD-DDEONGLIAD. 


Wyf holl-gadarn! fy law a godaf* 
1 oleunen. y Nef lawenaf; | 

Fi, y Duwlod, byw wyf, dywedaf, . 
Byw 1 oeddwn, : ac byth byw fader. 


Os hogaf fy'm bis gledd, 
Chwerwon elynion a ladd; 
Syrthiant, yn borthiant i'r bedd, 
Yr uchel a'r isel radd. 


Meddwaf a Venmaf fy raethay n 8 
O gau galonnau, a gwaed gelynion 3 

Yn hyf gwna 'm cleddyf fwytta coluddion. 
Lluoedd o dewgyrph y lladdedigion; | 

Adwaenir Fi *mblith dynion ;. . Dial dir 
Terwyn a, Welir trwy r Annuwiolion 


Fy Naf! mi welaf fwy-fwy moliant, | 
Genhedloedd gannoedd mewn Gogoniant ; BH 
O barthau Deau i'th byrth .deuant,, 
O'r Gogledd, rbyfedd! pwy alu rhifant ! 

Dy fawredd gyd glodforant „ weision, 
Vn Gadau gwypion hwy Sy%-Banank deli? 

F Argwydd f mor Weds 4 2 
Tydi dywysi dy fad weision, 
Tydi a lonni dy elynion ; 
Molant, ac eiliant, yn un galom 0 
Rhyfedd Drugaredd Du. i'r. eee. « de. 
Fennaf a doethaf, * - 


4; 


' 1. ; 


+ 4F, & £ * 0 „„ 


' CAROL NADOLIG, 


a 7 Mon elwir, e Abend. 
| nnn. 


0 Farddwaith, od wyf uiddawt, 
Poed i wau Emynau Mawt. 
Gionwr Own. 


3 dymunol. 155 „ 
8 Forwyn, — y Duw anfarwol _ 105g 
I'n dwyn i fawredd, F 


I ddynion mae n haeddianawl 
Lon ganu mal plyzeiniawl 
I Dduw 'r Gogonedd. x 
Pob cl6d i'r Ion fo byth ys body, | 
Am iddo 'n caru 
An rhad waredu 
Rhag ein gorchfygu 
Gan Allu 'r Fagddu fawr; 
; Yn deilwng daeth, Oe di, 
1 Ar frys o'i Lys i laẽwwm. | 
Dydd braw a fydd y 1 
I fawrnerth farnu Gay 159 . 
Y Diawl a'i deulu; | 
4 Ond gorfoleddu ,..,; b 16d aud 
| Ya gu waa harddlu hedd z/ 3 7 4 w6 
J 83 TE. 


66 Col. — 
Naka "vs n Ws. | wk 
Ceuch ele Wiedd. 1 5 


2 Dy'gwyl ei Enedigacith 4 ru 
Geiff dirion goFalwriaeth * | | ] 
Dan helaeth Heulwen ; | ] 


Ac uned à ni gannoedd 

O nifer m-ibion Nefoedd. 
Yn Iuoedd lla wen. 

Tros Fyd, en Fee tre, 4 
Tywalltodd heilltion | 3 ] 
Aml ddagrau Calon, | | 4 
Adferodd feirwon 


A'i gyfion wirion waed; MOD. 7 | 
O'u pen jacha'dd y poenus 
Modd trefnus, hyd'eu'traed. © .. 
„„ e e n | 
Heb attal eto ike - ( 
 Gwnawn daer weddio, © | 19 — 
Gan gysson geisio, PR 1 . EF 4 2 h | 2 i | 
Mae Duw yn addo nerth; 3 AW. 4h 4 48. | 
' M ae 'n addo dw'r "qa wan K. 
Heb arian AC heb werth. a r 4 | _ | 
Wen is. 284 | 
3 nnn ee, 8 
Droy bartels, y Walt ,, 
Y laawaith loywnef ; W "avs 


Mae nifer y ser siviol, ': 110 1 5 K V4 2 TR 
Puredig blant ysprydol . wing * * 1 
i Mew duwiol dangnhef ; z ul % 494.141 2 

Mae llawn Gymdeithas addas DC G 
9 r Gaer ragorol ba, 


O annifeiriol r 5 
Angylion neſo! 11884 0 
Yn wyrthiol iawn eu nerth, WY 


A Heddyw mae r 
I'r geinfad Nefoedd gerth l. | 
Mae mawr Benllywydd' Nef «laws 
A gwir Drugaredd, 
A Gwen ogonedd, : 
Foal heulwawr haelwedd , | = 
Ar Orsedd, ryfedd R; 
Dedwyddol i had Adda, 
Mae yma Nodafa i ni. 


» 


4 O Penaid, bydd gyfannedd, 
I guro Drws Trugaredd 5 
Nes yr agorir; 
Mae 'r Iesu mawer mor isel, 
Oen Duw sydd re dawel, 
Fe a' th wrande wir: 
Mae Ffydd i'm dwyn uch u Dydd,.. 
At Borth y Nefoedd, 
At fawr niferoedd 
O lawen luoedd, 
Lle clywaf gyhoedd Ger; 
Tor agwrdd a fawrygant, 
A'u moliant fal y mor. 
Mae'n dda, mae myd fal hyfryd Ha, 
Taranau r Gyfr ait 
Ni chlywaf eilwaith, 8 
Ond Cariad perffaith | 25 
A Gobaith mawrfaith mad ; . 


1 NADOLIG. | . 


e 955 Ry 
Ni ergydia Tad Rhinweddau 
Mo'i Folltau lle mae Fab. 


5 Er rhadol Ior mawrhydi, 
A'i Gariad sy 'n rhagert 
At y rhai gwirion; 
Vn nawsaidd er mwyn Iesu 
A dalodd dros holl deulu 
Ei blant duwiolion, | 
Oh Dad, d6d inni lawn 6 EY 
- Dy $antaidd Yspryd 
A buro 'n bywyd, 
A*n dysgo hefyd, 
 Mewn drygtyd ynfyd iaten, 
'- Pth foddio 'n ddocth ufuddol 
Im mhob rhyw dduwiol ddawn : 
Duw hael, boed inni r Gweiniaid gael 
Am gamwedd gymiriod 
A llawn ollyngdod f 
O'n bach o bechod 
I ddyfod Ddydd a ddaw | 
| I fyw * Nghaersalem newydd, 
| Duw Lywydd, dan dy law. 


W 


FOE mag 5 


CAROL NADOLIG, 


Ar y FEDLE FAWR. (1798: ) 


Yu ni 'n awyddus am Newyddion ?* | 
O'r Nef wenfawr gwnaeth Naf anfon 
Newyddion da yn wir: 
Newyddion rhadlon i'r Cenhedloedd, 
Per i lawer iawn o Luoedd 
Eithafoedd Mor a Thir, 
Ei Addewidien mawtion maid 
A waaeth y Tad gyflawai, 
Gan roi Siccrwydd purlwydd pet 
O'i dyner Gariad inni. | 
O Wynnfyd ! — Duw 'n anfon 
Rhywioglon Had y Wraig? | 
Doeth Sylwedd, 450 Silo 
I ddryllio pen y, Ddraig.. 


2 Nyni 'n unol, yn ei Annedd, > 4] 
I hygar Enw Duw 'r Gwirionedd 
Rho'wn oll glodforedd fawr, 
Am anfon mwynfad gadarn Geidwad, 
Iesu hylwydd, oedd cyn seiliad 
Y Ddaear werddfad wawr. 
Hoffed Gwaith prophwydi gynt, 

Pan genynt ei Ogonedd.! 


3 


Mor ber a mwyn, mor bur yy mawl 


Ei holl anfarwawi _ Fawredd ! 
Ei hynod iawn Henwau 
Yw /'r gorau, Seiniau 8yd4;: 

DANTEIDDIOL ..; 
RayrepboL fythol fydd , 


3 Mar Ryfeddod, mor ufuddol 
Daeth y: Mawredd angnym narol 

Oi freiniol Ocsedd fry, 

O'i Ogoniant mawr, i gaaol 
Gwael a diriaid lu daearol,, 

Yn wir rhyfeddol ful _ 
Tros Fyd gau yn Feichiau f/acth, 
O'i Boenau daeth, Bendithion; 
V mwyn lor ddaeth erom ni 
I Dlodi a Dylediun: 
Dyledion} rhy drymmion. 

I ddynion dalu *i, Dduw ; .. | 
Gwaed gwirion y Cyfion. 
Sy 'n Foddion inni fya ., 


"4 Naf, oi gariad, y Nef'agorodd; 
Ac o'i Fyawes a ddanfonoJd 

Ei wirtodd Fab yn Was. 
Rho'wn ninnau hyder ein bebeltken 
Ar gu Roddwr Trugareddau, 

Drwy rym a gwyrthiau Gras. 
Mab trugarog, enwog wyd,, 
A roddwyd, anwyd' inni; 

Oh Dduw lwys, ar dy Ddelw lan, 
- Deg Anian, boed ein geni. 


TRAG'WYDDOL .« 


A 


Trwy 


71 | NADOLIG. 


Trwy d' Ysbryd glan hyfryd, 
Ein gwir Ddedwyddyd yw, 
Oh tyred, lor tirion, 

Gua feirwon yma in fyw. 


* 
. : 


5 Beth diymunwch? .., pa beth medd ch 


Am wir Ryddid a mawr Heddwch ? 
Ai byn ddisgwyliwch gael ? 

Ewch 4 dagrau caredigrwydd, _ 

-Ewch a chroeso, wych oreuswydd, 

Ech at ein Harglwydd hael. 

Drwy weddi ffydd rhydd fo 'n rhaid 

I'r enaid o wiw Rinwedd 

Yn gynhaliaeth helaeth hir, 

Y Geirwir llawn Trugaredd . 

Os ceisiwch, derbynniwch 

Bur Heddwch i barhau; | 

Daw 'n ebrwydd ein Harglwydd 

Dduw hylwydd i'n rhyddhau . 


6 Ai Gair ofer yw gwir Grefydd ? 

Ai peèr Luniaetn, pur Luwenydd ? 
A hyany 'n rhyJd a chad? 

Oni wyddoch mai anweddus 

Yw cyd-tyrru 'n llu gwatworus 
I Lys ein dawaus Dad? 

Mae 'n ddiammau 'r gorau Gwr, 

Mae Chwiliwr ( ymochelwch 

Bob gwaith gau) wel friwiau 'r fron 

A'r g4lon a'i dirgelweh ; 

Mae en canfod i'r gwaclod 

Vn barod fai pob un; 


Mae 


CAROL, © ; 0 
Mae yma 'r Gorucha, 5 
Y mawr Iehofa ei hun. 


Mae Nefolion mwynion, filoe dd, 
Yn rhoi 'n llawen i Dduw er lluoedd, | 
Yn gyhoedd, fawl yn Gor: 
I Ni, gwyddom, y mae 'n gweddu, 
O bur galon, lon foliannu 
Ein Iesu mawr a'n Ior. 
Gorchfygwr Angau, gorau gwyrth, 
A haeddai Ebyrth moliant; 
Tra b'o 'r Ddaear hawddgar hon, 
Duwiolion iddo dalant 
Fawl beunydd, drwy bur-ffydd, 
I'n Llywycd, ym mhob lle; 
Na ofawn, na charwn, 
Na folwn ond Efe . 


8 A rodd ei Fywyd i ddifeio 
Ei--gr&$dur, pawb a gredo, 
- Beth na rydd etto i ddyn? 
Y Duw anwyl sy 'n Dad inni, 
Pa Lawenydd, pa Haelioni 

Na rydd? mae 'n hoffi byn. 
 Cywirdda Nawcd, fe n caro<d ni'n 
Ein hisel fri, cyn Oesoedd, | 
Cyn yr Haul sy 'n cynneu 'n rhod, 
Cyn rhoddi bed i'r. Bydoedd; 
Yn oneſt rho'wn ninnau 'n 
Calonnau n Demlau Duw;/ | 
l' Lysoedd, hael Is, | + 
0. n dwg ni *fynu *tyw . 


DIW EDD. 


